Jeri daga cikin hudubobin masallacin Annabi (9) 


Rukunnan 
Imani 


Daga cikin hudubobin 
masallacin Annabi 


Wallafar 


DR. ABDULMUHSIN DAN MUHAMMAD ALKASIM 
LIMAMI KUMA MAI HUDUBA A 
MASALLACIN ANNABI MAI DARAJA 


< Luggb ezi > 


RUKUNNAN IMANI: 
DAGA HUDUBOBIN 
MASALLACIN ANNABI 


Domin sauke littafin ka bi kan wannan alamar (code) 


[6]: [0] 


[9] in 


a-alqasim.com 


RUKUNNAN IMANI: 


DAGA HUDUBOBIN 
MASALLACIN ANNABI 


WALLAFAR: 


DR. ABDULMUHSIN DAN 
MUHAMMAD ALKASIM 


LIMAMI KUMA MAI HUDUBA A MASALLACIN ANNABI MAI 
DARAJA 


GABATARWA 5 


DA SUNAN ALLAH MAI RAHAMA MAI JIN KAI 


GABATARWA 


Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin talikai, yabo da 
aminci su tabbata ga Annabinmu Muhammadu, da iyalansa da sahabbansa 
baki daya. 


Bayan haka: 


Lallai imani yana da ginshikai guda shida, wadanda yake ginuwa 
akansu, mutum baya zama musulmi, sai da imani dasu baki daya, idan 
dayansu ya gushe mutum ya fita daga Addini. 


Kuma hakikanin imani: Tabbatarwa ne da zuciya, da furucin harshe, da 
aikin gabbai, kuma shi yana Karuwa da biyayya, yana raguwa da sabo. 


Kuma yana daga cikin imani: Aikata abubuwan da akayi umurni — 
wajibai da mustahabbai- da barin abubuwan da akayi hani —makaruhai da 
haramtattu-. 


Saboda muhimmanci rukunnan imani; na gabatar da hudubobi kan 
kowanne rukuni daga cikinsu, a masallacin Annabi, sannan na waresu na 
jerasu a cikin wannan littafin, har suka kai huduba goma sha bakwai (17), 
kuma na sanya masa suna: «Rukunnan Imani: Daga Hudubobin 
Masallacin Annabi». 


Ina rokon Allah Ya amfanar dashi, Ya sanya shi kebantacce ne don 
fuskarSa mai daraja. 


Allah Yayi yabo da aminci ga Annabinmu Muhammadu da iyalansa da 
sahabbansa baki daya. 


DR. ABDULMUHSIN DAN MUHAMMAD ALKASIM 
Limami kuma mai huduba a masallacin Annabi mai daraja. 


IMANI DA ALLAH 


SANIN BAWA GA UBANGIJINSA 9 


SANIN BAWA GA UBANGIJINSAD 


Dukkan godiya sun tabbata ga Allah, muna gode maSa, kuma muna 
neman taimakonSa, kuma muna neman gafararSa, kuma muna neman tsarin 
Allah daga sharrukan kawunanmu, da zunubban ayukkanmu, wanda Allah 
Ya shiryar dashi, to babu mai batar dashi, kuma wanda Ya batar to babu mai 
shiryar dashi, kuma ina shaidawa babu Abin bautawa da gaskiya sai Allah, 
Shi kadai baShi da abokin tarayya, kuma ina shaidawa Annabi Muhammad 
bawanSa ne kuma ManzonSa ne, yabo da Amincin Allah su tabbata a gare 
shi, da iyalansa da kuma sahabbansa, kuma Yayi aminci, aminci mai yawa. 


Bayan Haka: 
Kuji tsoron Allah - ya ku bayin Allah- Hakikanin jin tsoro, domin ni'ima 
tana cikin bin shiriya, kuma tabewa tana cikin bin son zuciya. 


Ya ku Musulmai: 

Allah Ya halicci halittu ne don biyayya ta kasance gare Shi, kuma 
kankan da kai ya zama zuwa gare Shi, kuma cikar jin dadi yana cikin sanin 
Allah da imani daShi, kuma sanin bawa ga Ubangijijnsa shine tushe na 
farko wanda ya wajaba ga mutum ya sanshi, kuma shine farkon abinda ake 
tambayar bawa kansa a cikin Kabarinsa, Allah Ya samar da halitta a bayan 
rashi, kuma Ya yawaita masu daga ni'imomi, kuma Ya lamunce masu arziki: 


61435) SN GEN) ONT Ba ed 
«Kuma babu wata halitta a ban Kasa, face arzikinta na ga Allah». [Huud: 6]. 


Ya samar da talikai bayan basu kasance wani abu ba, 


>> Ps 


4 AE KI ANG boga EG o> 
, ba 


«Shin wani lokaci bai shude ba ga mutum 
abin ambato ba». [Al-insan: 1]. 


i kasance acikinsa wani 


Ubangiji ne da Ya kadaita da halitta da arziki, da gudanarwa, 


YA 


Baro, Re 5 "E 
ui. 


2 220 
” 


& GAN 35 a 


«Ku saurara! gareShi halitta da umurni suke, albarkokin Allah sun 
yawaita Ubangijin halittu». [Al-a'araf: 54]. 


An gabatar da ita ranar Juma’a, sha biyar ga watan Safar, shekara ta dubu daya da dari 
hudu da ashirin da shida, bayan Hijira, a masallacin Annabi. 


10 IMANI DA ALLAH 


Makadaici ne da dayantaka, Mai siffantuwa ne da girma da isa, ragamar 
al'amura dukkansu yana hannunSa, Mai Karfi ne Mai tsananin iko, 
Madaukaki a saman ee baYa yadda a gabatar da bauta sai gareShi, 


SI WA ob KN sd easy Ke ib AGG ALS o> 


«Idan kuka kafirce to lallai Allah Mawadaci ne daga barinku, kuma 
baYa yarda da kafirci ga bayinSa, amma idan kukayi godiya Zai so maku 
hakan». [Az-zumar: 7]. 


Ya sanya aya acikin kowanne halitta, domin nuni kan kadaitakarSa; 
domin zuciya ta Kara alakantuwa da Ubangijinta, ayoyi biyu dake bibiyar 
juna suna masu shudewa agaremu, suna tunatar damu kadaitakar Allah: 
Dare mai lullubewa, da wuni mai yayewa, kowannensu yana neman dayan 
neman gaggawa: 


Z 


K Eee ls N GA a 


«Yana lullube wuni da dare, yana nemansa da gaggawa» [Al-ã'arãf : 
54]. 


Kuma rana da wata suna gudãna a matafiya mai tsãri wanda yaba 
ma'abota hankula sha'awa, wannan tana fitowa, wannan yana bada baya, 
gudanuwa tsararre wanda za kwan-gaba kwan-baya: 


IG a j: Gains SG gs ZA Ip 


ks 


poe Da 3 
«Rana ba zai yiwu gareta ta riski wata ba, haka nan kuma dare bazai 
rigayi wuni, kuma dukkansu a cikin sararin sama suke tafiya» | Yasin: 40]. 


Kasa tana dauke damu, da sama tana lullubemu, babu wadatuwa garemu 
daga dayansu, halittace wacce aka kyautata ta, kuma gudunarwa ne na 
Kwararren Mai Kirkira, 


Gado oe Cl GEG iG ail TES 
«Wannan halittar Allah ne, to ku nuna min abinda wadanda suke koma 
bayanSa suka halitta» (Lukman: 11]. 


Musulmi yana jin izza idan ya kasance bawa ne ga Mai gudanar da 
wannan duniya mai girma, 


SANIN BAWA GA UBANGIJINSA 11 


6 pk ya NG A 


<Kace lallai ne ni Allah Ya shiryar dani zuwa ga tafarki madai-daici» 
[Al-an'am: 161]. 


Baya bautama kowa sai Ubangijin wannan duniyar Mai girma da 
daukaka, baya gabatar da wani abu na nau'ukan bauta ga waninSa, yana 
neman kariyarSa lokacin manyan masifu, yana tsoronSa Shi kadai a fili da 
boye, 


0 


WALII 


«Kuma idan Allah Ya shafe ka da wata cuta, to babu mai yaye ta face 
Shi» [Al-an'am: 17]. 


dp AL A BSE Ie pe pa 


Don haka baya tsoron wani matacce ya cutar dashi da wani mummunan 
abu, ko yayi fatan wata kyautatawa daga gare shi. 


Kuma zabura zuwa gareShi [Allah] Shi kadai yalwar hankali ne, da 
aminci a zuci, da kuma natsuwar rai, kuma duk wanda yaji tsoron 
Ubangijinsa babu wani da zai firgita shi; ba haka bama; zai kasance mai 
tabbatacciyar zuciya, mai nutsuwar gabbai, babu abinda ya kai ni'imar rai 
wacce bata natsuwa sai da Allah: 


E inst 25 o ops AE GB 


«To kada kuji tsoronsu, kuji tsoroNa Ni kadai idan kun kasance 
muminai» | Aali-imarana: 175]. 


Abu Sulaiman Ad-darani -Allah Ya jikansa- yana cewa: «tsoron Allah 
baya barin wata zuciya face sai ta lalace». 


Kuma mafi kusancin bayi ga Allah sune mafiya tsoron cikinsu gare Shi, 
Annabi yabo da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa: «Lallai ni 
ne mafi saninsu ga Allah, kuma mafi tsananin tsoronsu gare Shi» 
[Bukhari da Muslim suka ruwaito shi]. Kuma shi yana daga abinda imani ke 
lazimtawa da kuma abinda yake wajabtawa, kuma duk wanda yaji tsoron 
Ubangijinsa Shi kadai za'a bude masa Kofofin Aljannoni, Allah Mai tsarki 
Ya ce: 


dos. 2 Aa GE ia ® 


«kuma akwai Aljannoni biyu; ga wanda yaji tsoron matsayin 


12 IMANI DA ALLAH 


Ubangijinsa» [Arrahman: 46]. 


Ma'abota ilimi suka ce: «Allah baYa hadawa bawanSa tsakanin tsoro 
biyu; wanda yaji tsoronSa a duniya Zai amintar dashi ranar tashin 
Alkiyama, wanda kuma Ya amintar dashi a duniya bai ji tsoron Ubangijinsa 
ba Zai tsoratar dashi a lahira». Don haka; ka kula da Ubangijinka, kaji 
tsoron Mahaliccinka, zaka kasance mafi jin dadin halitta a wajen Allah. 


Kuma kada kayi tsammanin; tabbatar abinda kake kwadayi, ko kubuta 
daga abinda kake tsoro daga wanin Allah - Na gusar da wata illa, ko warkar 
da cuta, ko neman arziki, ko jawo lafiya-, kuma ka tabbatar da Kaunarka ga 
Allah banda waninSa, domin halittu an dabi'antar dasu kan rauni, masu 
gazawa ne daga jawo amfani ga kansu, da tunkude cuta daga garesu, kuma 
su sun fi gazawa cikin haka ga waninsu, Kuma babu wani da zai yi kwadayi 
gun wani abin halitta, face sai zatonsa ya tabe, don haka kada ka rataya 
tsammance-tsammancenka da burinka da wanin Allah, ba abinda zaka girba 
face rashi da Kaskancin roko, ka Kwadaici karamcin Allah da kuma 
kyautarSa mai yawa, domin Kwadayin abinda ke gurin Allah bauta ne, kuma 
cikin KasKancin zuciya ga Allah akwai buwaya ga mutum, da daukakar 
daraja, da samun abin nema, kuma hutun rai; yana cikin mika lamarinta ga 
Mahaliccinta, kuma ratayarta ga Ubangijinta yana Karuwa idan ta san cewa 
lallai Ubangijinta Masani ne gameda halin da take ciki, Mai jin Kai ne ga 
al'amarinta, Mai iko ne ga yaye cutarta, kuma don me za'a rataya da wani 
halitta mai gazawa wajen yaye cuta mai Kwauro wajen kyauta?!, kuma alhali 
Ubangijinka Ya isar maka dukkan al'amuranka, kuma Shine majibancinka 
idan ka gabatar maSa da bukatunka, kuma ka mika maSa ragamar 
al'amuranka, 


dki 27 yer NEE % WA 


«Kuma wanda duk ya dogara ga Allah, to Shi Zai isar masa». [Ad- 
dalak: 3]. 


Wanda ya dace shine mai kwadayin rahamar Allah, mai tsoron 
azabarSa, mai risinawa mai kankan da kai cikin bautarsa ga Majibancinsa, 
kuma wadannan ababen godiya masu daraja; gidajen Annabawa sun siffantu 
dasu, Allah Mai tsarki ya ce gameda Zakariyya -aminci ya tabbata a gare 
shi- da iyalansa: 


Aa 


TGT Ce CE KA 3 Lp DE 545 


& SAI G5 


SANIN BAWA GA UBANGIJINSA 13 


«Lallai su sun kasance suna rigaye wajen ayyukan alheri, kuma suna 
rokonmu cikin kwadayi da tsoro, kuma sun kasance masu kankan da kai ne 
garemu» [Al-anbiya'i:90]. Kuma manzanni masu rige-rige ne zuwa ga 
Kwadayin abinda ke gurin Allah; Allah Mai tsarki ya ce ma AnnabinSa 
muhammad —yabo da amincin Allah su tabbata gare shi-: 


AI 


«Kuma ka kwadaitu zuwa ga Ubangijinka» [Ash-sharhi: 8]. Kuma ita 
tana ja da baya ga bawa gwargwadon zunubansa, kuma tana Karuwa da 
Karuwar imaninsa, Ibnul Kayyim Allah Ya jikansa ya ce: «Idan Allah Ya 
nufi bawansa da alkhairi, Zai datar dashi da da yin iya iyawarsa da dagewa 
wajen kwadayi zuwa ga Allah da kuma tsoronSa, domin sune sinadarin 
dacewa, domin gwagwadon tsayuwar Kauna da tsoron Allah a zuciya 
dacewa yake simuwa». 


Kuma tsoron wani halitta KasKantuwa ne da wulakantuwa, wanda yaji 
tsoron Mahaliccinsa zai rayu cikin buwaya, zai zama mai jin dadi cikin 
rayuwarsa, kuma ya haskaka basirarsa sai ya kasance mai fadakuwa, Allah 
tsarki ya tabbata gareShi yace: 


«Da sannu mai tsoron Allah zai fadaku» (|Al-a'ala: 10], kuma ya 
wa'azantu da wa'azozi da ababen lura; Allah Mai girma da daukaka ya ce: 


SEA Ba 


«Lallai cikin haka akwai abin lura ga wanda yake tsoron Allah». [An- 
nazi'at: 26], kuma littafin Allah ya kasance jin dadi gare shi da kuma 
fadakarwa: 


4 oe RA 5 ya “| sk Sia de Gi ie $ 


«BaMu saukar maka da Alkur'ani don ka tabe ba * Face fadakarwa ne 
ga mai tsoron Allah». [Daha: 2-3], kuma ita mai wajabtar da gafarar Allah 
ne, da kyautarSa mai yawa: 


G 


Aan ii DS A Ad GE oll gp 


«Lallai wadanda ke jin tsoron Ubangijinsu a halin boye, suna da wata 
gafara, da kuma wani lada babba». [Al-mulk: 12], to ka sanya Ubangijinka 


14 IMANI DA ALLAH 


tsakanin ganinka, kuma kada ka aminta daga makircinSa da saukar 
ukubarSa, kuma kada kaji tsoron wanin Allah wajen yanke arziki, ko 
jinkirin waraka, ko saukar wani bala'i, Allah Mai tsarki ya ce: 


< 832Z 4 22h Ar 


bg Ais id; Ke san ENG SA Ake Si > 


«Don haka kada kaji tsoronsu, kaji tsoro Na, kuma domin Na cika 
ni'imata a gareku, kuma domin ku ku shiryu». |Al-bakarah: 150]. 


Kuma shi bawa mai rauni ne a karan kansa, mai bukatuwa ne zuwa ga 
taimakon Ubangijinsa Mai Karfi, kuma da neman taimakonSa ne Mai girma 
da daukaka zaka wadatu da neman taimakon halitta, wanda yayi kai-komo 
wajen tabbatar da wani abin nema, ba tare da neman taimakon Allah ba 
kuma ba tare da nuna bukatuwa zuwa gareShi wajen samunsa ba; za'a rufe 
masa hanyoyi, sannan abin nema yayi wahala gare shi, Annabi -yabo da 
amincin Allah su tabbata a gareshi- yana cema Ibnu Abbas -Allah Ya yarda 
dasu- «Ya kai yaro!, lallai ni zan koyar dakai wasu kalmomi; kai kiyayi 
Allah Zai kiyayeka; ka kiyayi Allah zaka sameShi a gabanka, idan kayi 
roko to ka roki Allah, kuma idan ka nemi taimako to ka nemi taimakon 
Allah». [Tirmizi ya ruwaito shi]. 


Kuma neman taimako kansa Addini yake kai-komo: 
4 2,85 NG US DE)» 


«Kai Kadai muke bautama, kuma Kai Kadai muke neman taimakonKa». 
[Al-fatiha: 5], da kuma abinda Manzanni suka umurci mutanensu: 


incl AL Wc) ass Se IE > 
«Musa yacema mutanensa: ku nemi taimakon Allah kuma kuyi hakuri». 
[Al-a'araf: 128], Shaikul Islam Ibnu taimiyya —Allah Ya jikansa- ya ce: 


«Addini shine: kada a bautama kowa sai Allah, kuma kada a nemi taiko face 
naSa». 


Kuma cikar wadatar bawa yana cikin ratayarsa da Ubangijinsa, kuma 
yana daga falalar Allah ga bayinSa, wanda ya rataya daShi zai taimakeShi, 
kuma arziki yana saukaka da biyayya da neman taimako, kuma yana Karuwa 
da dogaro da Kankan da kai, Allah Mai tsarki Ya ce: 


a 
we He 


25 at Sor > BAe 0 2 ed ae wa 
RSE ES AA Go A JAN Fos 


«Kuma duk wanda yaji tsoron Allah Zai sanya masa mafita * kuma Zai 


SANIN BAWA GA UBANGIJINSA 15 


azurtashi ta inda baya tsammani». [Ad-dalaq: 2-3], kuma ita rayuwa cike 
take da matsaloli da abubuwan Ki, Allah Mai tsarki Ya ce: 


6 Selat dy 


«Lallai hakika mun halicci mutum cikin wahala»., kuma kowanne 
halitta yana da makiya na aljanu da mutane na farkonsu shine Iblis —Allah 
Ya la'anceshi-: Allah Mai tsarki Ya ce: 


(AA Sie MEA Gl y 


«Lallai Shaidan abokin gaba ne a gareku, to ku dauke shi matsayin 
abokin gaba». [Fadir: 6], kuma bawa baya wadata daga fakewa zuwa ga 
Allah, da neman tsari daShi Shi Kadai, da danfarema kariyarSa daga 
sharrori, kuma Allah Mai siffantuwa ne da Jiji da kai, da Buwaya, wanda 
yayi riko daShi cutar wani ko waye bazata shafeshi ba, wanda yabo da 
aminci sun tabbata a gare shi ya ce: «duk wanda ya sauka wani masauki, 
sannan yace: ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku daga sharri 
abinda ya halitta; babu wani abu da zai cutar dashi, har ya tashi daga 
wannan masauki nasa». [Muslim ya ruwaito shi], Alkurdubi —Allah Ya 
jikansa- ya ce: «Tun da naji wannan labari nayi aiki dashi; babu abinda ya 
cutar dani, har zuwa na tashi na barshi, to sai wata kunama ta harbeni a - 
gurin da ake kira- Al-mahdiyyah da daddare, sai nayi tinani cikin raina, to 
sai gashi ashe ni na mance na nemi tsari da wadancan kalmomin». 


Kuma shi abin halitta yana fuskantar cutarwa, kuma rayuwarsa baza tayi 
dadi ba sai da riko da Allah da kuma rabewa daShi, domin cutarwa da 
amfanarwa dukkansu suna hannun Allah, wanda yayi Kokarin cutar dakai 
burinsa bazai cikaba ba matukar Allah bai Yi nufi haka ba, Annabi —yabo da 
amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce: «kuma ka sani cewa: lallai 
al'umma da za su hadu domin su cutar dakai da wani abu, da baza su 
cutar dakai ba face da wani abu da Allah Ya riga Ya rubutashi 
akanka». [Tirmizi ya ruwaito shi]. Kuma hakika Allah Ya umurci 
AnnabinSa —yabo da amincin Allah su tabbata a gare shi-da ya nemi tsari da 
Mahaliccin safiya daga sharrin dukkan halittu, da kuma daga sharri dare da 
mai hassada, wanda kuma Shine mai ikon Ya gusar da wannan duhun ga 
duniya, Mai iko ne Ya kawarma mai neman tsari abinda yake fargabarsa 
yake tsoronsa, mai riko da Allah mai neman tsarinSa cikin kowanne sha'ani 
yana cikin shinge tabbatacce daga ma'abota sharrora da makirai. 


Kuma Ubangijinmu bamu da wani wurin gudu lokacin tsanani wanda ba 


16 IMANI DA ALLAH 


wurinSa ba, kuma bamu da mafaka daga gareShi sai daShi, kuma mai 
neman Agaji wurin Allah mai neman mafakarSa yana Kwankwasa mafi 
kebantuwar nau'ukan addu'a, da neman Agajin Ubangiji Mai girma shine 
mafakar Annabawa da salihan bayi a lokacin tsanani da kutinguila; Allah 
Mai tsarki ya ce: 


g De ead a AL Shs Oe ocak & of 5 yp 


«Yayin da kuke neman agajin Ubangijinku; sai Ya amsa maku da cewa: 
lallai ni zan Karfafeku da mala'iku guda dubu masu bin bayan juna». [AI- 
anfal: 9]. 


Kuma Allah Mai tsarki ya ce: 


SAG ee A Aly 


«shin wa yake amsama wanda yake cikin Kunci idan ya roKeShi?!». 
[An-namli: 62]. 


Say 


Kuma wanda ya roki mamata to rokonsa ba'a sauraronsa, kuma baza'a 
dage bukatarsa ba; Allah Mai tsarki Ya ce: 


E AB oe SC anah os DEG YL Íi $ 
S cian Iela EA iY ASE ol 


«Kuma wadanda suke roko komabayanSa basa mallakar dai-dai da fatar 
bayan kwallon dabino * idan kuka roke su basa sauraron rokonku, kuma 
koda sun saurara bazasu amsa maku ba». [Fadir: 13-14], to idan bala'o'i suka 
sauka maka, kuma damuwoyi suka tsananta maka, to ka nemi 4gaji wurin 
Masanin gaibobi, 


En 


g oá SASB IGE UNA 
«Lallai yadda al'amarinSa yake idan Ya nufi wani abu shine Yace 
mashi: Kasance sai ya kasance». | Yasin: 82]. 


Kuma kadaita Allah da ayyukan bayi tsarkaka ne cikin Kudiri, kuma jin 
dadi ne dake game tarayyar al'umma, kuma natsuwa ce a zukata. 


Ina neman tsarin Allah daga shaidan jefaffe 


SANIN BAWA GA UBANGIJINSA 17 


AG Ka =. KANG he GATS [oe call 


doa La f GAAS CLEIR. NE 


<Ya ku mutane ku bautama Ubangijinku wanda Ya halicce ku, da kuma 
wadanda suke kafinku domin ko zakuji tsoron Allah * Shine wanda Ya 
sanya maku kasa a shimfide, sama kuma a matsayin rufi, kuma Ya saukar da 
ruwa daga sama, sai Ya fitar da tsirrai dashi domin -su kasance- arziki 
gareku, don haka kada ku sanyama Allah kishiyoyi alhali kuna sane —ba 
wanda ya can-canci bauta sai Shi-». |Al-bakara: 21-22]. 


Allah Ya min albarka tare daku cikin Alkur'ani mai girma. 


18 IMANI DA ALLAH 


HUDUBA TA BIYU 


Dukkan yabo sun tabbata ga Allah bisa kyautatawarSa, kuma godiya ta 
tabbata a gareShi akan datarwarSa da kuma ni'imominSa, kuma ina 
shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai Yake baShi da 
abokin tarayya ina mai girmamawa ga al'amarinSa, kuma ina shaidawa 
Muhammad bawanSa ne kuma manzonSa ne, yabon Allah ya tabbata gare 
shi da iyalansa da sahabbansa, kuma yayi dadin aminci, aminci mai yawa. 


Bayan Haka; Ya ku Musulmai: 

Kofofin jin dadi da alkhairi ana bude su ne da ratayar zuciya ga Allah, 
kuma ana rufe Kofofin sharrori da tuba da istigfari, kuma lafiyar zuciya yana 
cikin barin laifuka, kuma ni'imar duniya tana cikin karkatar zuciya zuwa ga 
Allah bisa sonSa da tsoronSa da Kaunar falalarSa, domin tsoro zai nisantar 
dakai daga sabon Allah, kuma Kauna zata turaka zuwa ga biyayya gareshi, 
kuma soyayyarSa zata kadaka zuwa gareshi matukar kadawa; to ka sanya 
ayyukanka dukkansu tsarkakakku ne ga Allah, sun tsaya bisa fuska mafi 
cika a fili da Boye, tare da yakinin cewa Allah na tsinkayar sirrori da 
niyyyoyi, Mai gani ne cikakken Masani ne ga boyayyun abubuwa. 


Sannan ku sani lallai Allah Ya umurceku da yin salati da sallama ga 
AnnabinSa... 


JIN TSORAN ALLAH 19 


JIN TSORON ALLAH”) 


Dukkan godiya sun tabbata ga Allah, muna gode maSa, kuma muna 
neman taimakonSa, kuma muna neman gafararSa, kuma muna neman tsarin 
Allah daga sharrukan kawunanmu, da zunubban ayukkanmu, wanda Allah 
Ya shiryar dashi, to babu mai batar dashi, kuma wanda Ya batar to babu mai 
shiryar dashi, kuma ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, 
Shi kadai baShi da abokin tarayya, kuma ina shaidawa Annabi Muhammad 
bawanSa ne kuma ManzonSa ne, yabo da Amincin Allah su tabbata a gare 
shi, da iyalansa da kuma sahabbansa, kuma Yayi Aminci, Aminci mai yawa. 


Bayan Haka: 
To kuji tsoron Allah - ya ku bayin Allah- hakiKanin jin tsoro, kuma kuyi 
ruko a musulunci da igiya mai Karfi. 


Ya ku Musulmai: 

Son rai yana haifarda sakaci da sabo, kuma shaidan na iza mutum zuwa 
ga aikata kura-kurai da laifuka, kuma rai yana sha'awar sakaci da abubuwan 
jin dadi, kuma babu abinda zai rike ragamarsa face tsoron Allah Mai 
buwaya da daukaka da kuma fargabar ukubarSa. 


Kuma tsoronSa tsarki ya tabbata a gare Shi, shine jigon bauta mafi 
girma, wanda tsarkake addini ga Allah baya dai-daituwa sai da shi, kuma shi 
farali ne kan kowanne mukallafi, kuma yana daga mafiya girman ibadodi na 
zuciya, Allah Yacema AnnabinSa Muhammad -yabo da amincin Allah su 
tabbata a gare shi: 


kabih NG LENSA 


«Kace: lallai ni ina tsoron azabar rana mai girma idan na sabama 
Ubangijina».[Al-an'ém: 15], kuma Mala'iku suna fargabar Ubangijinsu 
kuma suna jin tsoronSa; 


# ISAT 35 SENG AS & ENT 35 Nah 
& Ogay G SIAK 33 ot ots NA 


: A 


ai 
<Kuma ga Allah ne abinda ke cikin sammai, da abinda ke cikin kasa; na 
halittu suke mika wuya, kuma harda Mala'iku ma, kuma su basa girman kai 


An gabitar da ita ranar Juma’a, ashirin da daya ga watan Rabi'ul akir, shekara ta dubu 
daya da dari hudu da ashirin da bakwai, bayan Hijira, a masallacin Annabi. 


20 IMANI DA ALLAH 


* suna tsoron Ubangijinsu Wanda Yake samansu, kuma suna aikata abinda 
ake umurtarsu». 


Kuma Annabawa sun ji tsoron azabar ga mutanensu; Nuhu —aminci ya 
tabbata a gare shi- ya ce: 


$ abe ap Ole LK AP 


«Lallai ni ina ji maku tsoron azabar wata rana, mai girma» [Al-a'ar af: 
59], kuma Shu'aibu —aminci ya tabbata a gare shi ya ce: 


«Lallai ni ina ganinku cikin alkhairi, kuma lallai ni ina ji maku tsoron 
azabar wata rana, mai kewayewa» [Huud: 84], kuma Hudu —aminci ya 
tabbata a gare shi- ya ce: 


$ phe ap NG LK SAB > 


«Lallai ni ina ji maku tsoron azabar wata rina mai girma» [Ash- 
shu'ara'i: 135], kuma Ibrahim -aminci ya tabbata a gare shi- ya ce: 


ii 5 
hte wdc ea eaa ote acer AT An 
SS KAA YSN Ge DES IG 1B) AG & 


<Ya kai mahaifi na, lallai ni ina jin tsoron wata azaba daga Allah Mai 
rahama ta shafeka, sai ka kasance majibinci ga shaidan» (Maryam: 45], 
kuma nagartattun bayi suna jin tsoron saukar azaba ga mutanensu a duniya, 


«Kuma wanda yayi imani yace: Ya ku mutane na lallai ni ina ji maku 
tsoron irin ranar da aka azabtar da Kungiyoyi». [Gafir: 30], kuma suna ji 
musu tsoron azabar lahira, 


PERS Ke SE Gy ass > 


«Ya ku mutane na lallai ni ina ji maku tsoron ranar Kiraye-Kiraye». 
[Gafir: 30], kuma ba mai daukar izina daga gargadi sai wanda Allah Ya raya 
zuciyarsa da tsoronSa 


$ IN KANGA all Sees Bi > 


«kuma mun bar aya cikinta ga wadanda suke jin tsoron azaba mai 


JIN TSORAN ALLAH 21 


radadi». [Azh-zhariyat: 37]. 


Kuma mai tsoron Ubangijinsa ana masa kyautar samun basira cikin 
ayoyi da kuma daukar izina, 


kN NS GE AS OS gh > 


= 


«Lallai cikin haka akwai aya ga wanda yaji tsoron azabar lihira». 
(Huud: 103], kuma ya amfana da wa'azozin Alkur'ani da tunatarwarsa, 


615 SE jagal Se» 
«to ka tunatar da wanda ke tsoron gargadi Na da Alkur'ani». [Kaf: 45]. 


Kuma su gargadi da ayoyi Allah Yana aikosune ne domin zuciya ta 
zabura zuwa gare Shi, 


GZ) 


«Kuma baMa turo Ayoyi sai don tsoratarwa». [Al-isra'i: 59], kuma 
jarrabobi a wajen hukunce-hukuncen wajabta ayukka domin bayanna 
matsayin tsoron ne 


«Ya ku wadanda sukayi imani, lallai Allah Zai jarrabe ku da wani abu 
na farauta, wanda hannuwanku da kuma masunku zasu kai garesu, domin 
Allah Ya bayyanar da wanda yake tsoronSa a boye». |Al-ma'idah: 94]. 


Kuma shi yana daga mafi girman siffofin bayi, kuma yana daga 
sabbuban dacewa cikin zance da aiki, 


(AN agile esi gle Aa SpE Gl & wes Sip 
4 Argh Sip 15s BG 


«Wasu mazaje guda biyu daga cikin masu jin tsoron Allah, da Allah 
Yayi masu ni'ima, suka ce: ku shiga garesu ta Kofa, domin idan kuka 
shigeta, to lallai ku masu yin galaba ne». |Al-ma'idah: 23], kuma Ya zargi 
kafirai saboda rasa waccan siffar cikinsu, 


22 IMANI DA ALLAH 


ea apes Ra 
SET LK 5 


«Lamarin ba haka bane; kawai su basa tsoron lahira ne». [Al-muddath- 
thir: 53]. 


Kuma wanda ya ji tsoron Ubangijinsa zai kubuta yayin mutuwa, 


30-4 i 2-4 RE AS 


GIANG GN IT pte KE 33 at cs the asl yp 


«Lallai wadanda suka ce: Ubangijinmu shine Allah sannan suka tsayu - 
kan haka- Mala'iku suna sassauka zuwa garesu, -suna masu- cewa: kada kuji 
tsoro kuma kada kuyi bakin ciki». [Fussilat: 30], kuma za'a kiyaye shi daga 
damuwar filin tashin alkiyama, 


AZ 


& Gn GL i E 3 DUA D3 Cs GB o bÉ G Y 

«Lallai mu muna jin tsoro game da Ubangijinmu wata rana ta gintsewa 

da murtukewa * sai Allah Ya kiyaye su daga sharrin wannan ranar, kuma Ya 

hadasu da annuri da farin ciki» [Al-insãn: 10-11], kuma aljannah zata 
kasance masauki gare shi 


4 EE an ple SE 


«Kuma akwai aljannoni guda biyu; ga wanda yaji tsoron matsayin 
Ubangijinsa » . [Ar-rahman]. 


Kuma da gwargwadon sanin Allah gwargwadon kiyayarSa da tsoronSa 
yake kasancewa, Wanda yabo da amincin sun tabbata a gare shi, yana cewa: 
«Lallai nine mafi saninsu ga Allah, kuma mafi tsananin tsoronSa». [Bukhari 
da Muslim suka ruwaito shi], kuma shi —yabo da amincin Allah su tabbata a 
gare shi- ya kasance: idan yaga hadari ko iska kamarsa tana canzawa, kuma 
ya fita ya shiga, yayi gaba yayi baya;yana jin tsoron ya kasance wata azaba 
ce, kuma idan tsoro ya cika zuciya zai mata shamaki daga sibon Allah 


6 itl 5a 40 8 GN Ah 3x LG fads la > 


«Idan ka mika hannunka zuwa gareni domin ka kasheni, ni ba mai mika 
hannu na bane zuwa gare ka domin na kasheka, lallai ni ina tsoron Allah 
Ubangijin talikai». [Al-ma'idah: 28]. 


Tsoron Allah matsayi ne na Kololuwa madaukaki, kuma shi yana daga 
cikin Ka'idojin Addini masu Karfi, wanda suke sanya musulmi ya zama mai 
tabbatattun tushe, soye-soyen zuciya bazasu jujjuya shi ba, kuma kwadaice- 


JIN TSORAN ALLAH 23 


kwadaice bazasu sauya shi ba, yana tafiya bisa tafarkin Allah, yana mai 
kamanta Umurnin Annabi —yabo da aminci Allah su tabbata a gare shi-: 
«Kaji tsoron Allah a duk inda ka kasance». [Tirmizi ya ruwaito shi], kuma 
daga cikin mutane akwai wadanda suka rasa wannan matakin, sai aka 
haramta masu dandanon bauta, sannan tafarkinsu a cikin rayuwa ya raurawa, 
Allah Mai tsarki yace game da su: 


és GA) ING AS dl Y 248 ¢ oe anga 


«Su masu kai komo ne tsakanin haka, su ba izuwa ga wadannan ba, 
kuma su ba izuwa ga wadancan ba!». [An-nisa'i]. 


Kuma gushewar tsoro gameda Allah bacin yanayi ne, da tabewa cikin 
rayuwa, da kuma duhu ga zuciya da shubuhohi da sha'awoyi zasu kewaye 
bangarorinta, Abu Sulaiman Ad-darini —Allah Ya jikansa yana cewa: < 
Tsoro bazai taba rabuwa da wata zuciya ba, face sai ta lalace», kuma ba 
komai ya jawo bijirewar kafirai ba, sai bisa sababin cire tsoro daga 
kirazansu, Allah Madaukaki ya ce: 


SE LK 


«Ba haka bane! Kawai de su basa tsoron gidan lahira ne». [Al- 
muddath thir: 53], Kuma izgilin munafukai ga Addinin Allah da ba'arsu ga 
hukunce-hukuncensa yana daga rasa tsoron Allah a zukatansu: 


dina (2 ua JG pba J WE EL ak WG ide GAT Ia Gy 


«Kuma idan suka hadu da wadanda sukayi imani sai suce: Munyi imani, 
amma idan suka kebe da shaidanunsu, sai suce: lallai mu muna tare daku, 
kawai dai mu masu yin izgili ne». [Al-baKarah]. 


Kuma wadanda suka karkata daga cikin masu sabo basu karkata ba, face 
don sakacinsu cikin wancan matsayin, kuma salihan bayi basu hana ransu 
abinda yake so na haram ba, sai don jin tsoron Allah daya kewaye 
zuciyarsu: 


d itho A; a 28 ire GH GAM > 


«Shine Wanda Yake ganinka yayinda kake tsayuwa a sallah * da kuma 
jujjuyawarka cikin masu sallah». [Ash-shu'ara'i: 218-219], kuma wanda yaji 
tsoron Allah a cikin kadaita, Ubangijinsa zai masa sakayya da wata inuwa 
Karkashin Al-arshinSa, «Da kuma wani mutumin da wata mace 


24 IMANI DA ALLAH 


ma'abociyar matsayi da kyawu ta Kiraye shi; sai yace: lallai ni ina jin 
tsoron Allah». [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi]. 


Kuma bawan da yake jin tsoron Allah acikin kebewarsa, kuma 
hawayensa kwarara da gaskiya, ana yi masa alkawari da kwatankwacin 
haka, kuma wanda ke sallar dare a cikin duhun dare tsoron Allah ya farkar 
dashi, sai Allah Ya bashi makwafin abinda ya nema: 


soin DEES hag AS GF H3 IK AE 3 RI > 
g oka iy the tl 3 J EA 


«Jukkunansu na nisantar makwanci, suna rokon Ubangijinsu cikin tsoro 
da kwadayi, kuma daga abinda muka azurtasu suna ciyarwa * To ba wata rai 
da ta san abinda aka boye mata na sanyaya idanu, wannan sakamako ne 
saboda abinda suka kasance suna aikatawa». [As-sajadah: 16-17], kuma 
mumini yana hada tsakanin kyautatawa da jin tsoro, shi kuma munafuki 
yana hada munanawa da jin amintuwa daga ukubar Allah. 


Ya ku Musulmai: 

Damkar Allah mai tsanani ce, kuma gargadinSa tabbatacce ne, kuma 
aminta daga ukubar Allah da rashin kiyayarSa, sanadi ne na tabewar 
mutanen alkaryu da dai-daikun mutane, wasu al'ummu sun juya baya daga 
jin tsoron Allah sai suka doge kan sabo; sai Allah Ya saukar masu da 
azabarSa da ukubarSa, Ya hallaka mutanen Annabi Nuhu da dulmiyarwa, 
Samudawa kuma da tsawa, Aadawa kuma da iska mai tsananin Karfi, 
mutanen Annabi shu'aibu da girgiza da tsiwa, da inuwar gira-gizai, kuma 
Ya daga alkaryoyin mutanen Annabi Ludu da abinda ke cikinsu da tsinin 
fiffiken wani mala'ika sannan ya kifo dasu zuwa kasa, kuma ya daga dutsi 
mai girma a bisa saman Banu Isra'ila kuma ya azabtar dasu da ambaliya, 
kuma ya aiko masu da wasu fari, da jini, da kwarkwata, kuma ya sauya 
halittar wasu mutane daga cikinsu, saboda zunubansu zuwa birai da aladu, 
kuma ya Kone wani lambu mai girma da amfanin cikinsa kamar yadda yazo 
a suratul Kalam- bisa laifukan ma'abotansa: 


g ia SAH fo atas ai AI Lan In | ONES $ 


«Kuma kamar haka ne kamun Ubangijinka yake, idan ya kama wata 
alkarya alhali tana mai laifi, lallai kamunSa mai radadi ne mai tsanani». 
[Huud: 102]. 


Kuma Ya Yi gargadi —tsarki ya tabbata gare Shi- bisa shudewar 


JIN TSORAN ALLAH 25 


zumunna ga wanda ya aminta daga tsoronSa daga cikin mutanen birane da 
azaba ta wulakanci: 


2 5A 5 ko ck sel dea ap 
8 


4 Dak ENG 46 I GAN JA os 


«Shin ma'abota alkaryu sun aminta da azabarMu ta zo masu a yayin da 
suke kwance suna bacci * Ko kuma ma'abota alKariyu sun aminta da 
azabarMu ta zo masu da hantsi alhali su suna wasa» |Al-a'araaf: 97], kuma 
Allah Ya saukar da azabarSa ga wasu dai-daiku da basu jin tsoronSa; to sai 
Ya sanya mai tsaurin kai mai girman kai -firauna- gawace rubabbiya 
tsakanin tarin kumfan ruwa, kuma Ya afkar da Karuuna cikin Kasa- 
ma'abocin dukiya mai yawa da zalunci- da gangar jikinsa da gidansa, kuma 
Ya afkar da wani mutumin da ke jan tufafinsa saboda jiji dakai, kuma Amru 
dan Luhayyi yana jan hanjinsa a cikin wuta. 


Kuma Allah Yana jinkirtawa ga mai sabo amma baYa mancewa dashi, 
har sai lokacin da Ya kama shi to bazai kubuce maSa ba: 
ALB NI | 
«Kuma Allah Yana tsoratar daku kanSa» [Aali Imran: 28]. 


Kuma Ya kira bayinSa zuwa ga yi maSa biyayya, kuma Ya tsoratar 
dasu daga saba maSa da kuma ukubarSa, domin Shi Mai tsananin ukuba ne, 
kuma Baya yarda da kafirci ga bayinSa: 


«Idan kuka kafirce to lallai Allah mawadici ne daga barinku, kuma 
Baya yarda da kafirci ga bayinSa». [Az-zumar: 7], kuma Ya gargadi wanda 
ya bar sallah da jahannama: 


(AB nia Ktu) 


«Mai ya shigar daku cikin wutar Sakar ?, * suka ce: bamu kasance cikin 
masu yin sallah ba». [Al-muddath thir: 42-43]. Kuma Ya kewaye wanda ya 
bijirema mahaifansa da bala'o'i da tabewa: 


6 Ce IE SS Ay aly Ed 


26 IMANI DA ALLAH 


«Kuma mai biyayya ne ga iyayensa, kuma bai kasance mai tsaurin kai, 
mai yawan sabo ba». (Maryam: 14], kuma ya kusa Ya game kowa da azaba 
idan suka bar umurni da kyakykyawa da hani da mummuna, kuma Shi Allah 
Mai tsarki yana kishi kan keta alfarmomi da mutunci; «Babu wani da ya fi 
Allah kishi da Yaga bawanSa yayi zina ko baiwarSa tayi zina». [Bukhari 
da Muslim suka ruwaito shi]. 


Kuma da cin dukiyar haram ne ake maida aiki; «Lallai Allah 
tsarkakakke ne baya kar ba sai tsarkakakke», kuma yana ukuba ga bawa 
kan sakin ganinsa cikin abubuwan haram, ta hanyar raba shi da tsaftar ransa 
da tsarkinta 


KBS WS HA ES Boa pa yaan naja Jp 


«Kace ga muminai su kankan da gannensu, kuma su kiyaye farjojinsu, 
wannan shine yafi tsarkaka a garesu». [An-nuur: 30], kuma ya tsoratar daga 
Kananan zunubai, yabo da aminci sun tabbata a gare shi ya ce: «Ya ke 
Aisha! ina miki kashedi daga Kananan zunubai abin renawa, domin 
tana da mai bibitarta daga Allah». [Ahmad ya ruwaito shi]. 


Kuma yana daga alamar gaskiyar tsoron Allah ga bawa: ya kasance 
kebewarsa da bayyanensa duk daya ne, bazai kebe da wani mummuna aiki 
ba idan ya boyu da gani: 


UE ig, Ob Wal Kam 


«Kuma Shi Yana tare da ku, a duk inda kuka kasance, kuma Allah Mai 
gani ne ga abinda kuke aikatawa». [Al-hadeed: 4], Kuma ka kiyayi 
Goyayyun laifuka domin su masu hallakarwa ne; Anas -Allah Ya yarda 
dashi- ya ce: «Lallai ku kuna aikata wasu ayyuka sunfi KanKanta a idanunku 
sama da gashi, mu mun kasance muna lissafasu daga cikin laifuka masu 
halakarwa a zamanin Manzon Allah —yabo da amincin Allah su tabbata a 
gare shi-» [Bukhari ya ruwaito shi], Kuma mai aminta daga ukubar Allah 
shine hasararre: 

Do HAN IL A ees Sly BI pees GD 

«shin sun aminta ne da makircin Allah, to babu mai aminta da makircin 
Allah face mutanen da sukayi hasara» |Al-a'araf: 99], kuma saukar ni'imomi 
ga bawa tare da dogewarsa kan zunubai, ba wani abu bane hakan face tarkon 
ne na Allah gare shi, to yaji tsoron ukubarSa da azabarSa. 


Kuma ba'a lissafa shi matsayin mai tsoron Allah wanda baya barin 


JIN TSORAN ALLAH 27 


zunubbai, duk wani mai sabama Allah to shi jahili ne gameda Shi, duk mai 
tsoronSa to shi masani ne, kuma duk sanda bawa ya kasance ya fi sanin 
Allah zai kasance ya fi tsoronSa, Ibnu Mas'ud —Allah Ya yarda da shi- ya 
ce: «Tsoron Allah ya isa ilimi, kuma ya isa jahilci ruduwa da Allah», kuma 
tawayar tsoron Allah, lallai abin sani saboda tawayar sanin bawa ga 
UbangijinSa ne , kuma cikin lura da Karshen al'amari akwai Karuwar halarto 
da abin tsoron. 


Kuma yana daga rahamar Allah; cewa shi baya hadama bawanSa tsoro 
guda biyu; to duk wanda yaji tsoronSa a cikin duniya zai aminta a lahira, 
wanda kuma ya aminta daga makircinSa a cikin duniya zai firgita shi a 
lahira, wanda ya ji tsoron Ubangijinsa zai rayu tsakanin halittu yana mai 
girma, kuma mai izza a cikin rayuwarsa, kuma tsoron abin halitta ga abin 
halitta Kaskanci ne da mika wuya; Allah Madaukaki ya ce: 


6 ie} 2S o 8s ASE G styl GZ ge dl SUS ye 


«Lallai wancanenku shaidan ne, yana tsoratar da majibintansa, to kada 
kuji tsoronsu kuji tsoroNa idan kun kasance ku muminai ne». [Aali Imran: 
175). 


Ina neman tsarin Allah ee shaidan jefaffe 
kaa aya TB AA KA ALA e 5 Aigi Y 
4 oy, 8 J th icy ad o E TT, 


«Kuma ku koma zuwa ga Ubangijinku, ku mika wuya gare Shi, kãfin 
azaba tazo maku sa'annan baza'a taimake ku ba * kuma ku bi mafi kyawun 
abinda aka saukar zuwa gare ku daga Ubangijinku kafin azaba tazo maku 
kwatsam alhali ku baku sani ba». [Az-zumar: 54-55]. 


Allah Ya min albarka tare da ku cikin Alkur'ani mai girma... 


28 IMANI DA ALLAH 


HUDUBA TA BIYU 


Dukkan yabo ya tabbata ga Allah bisa kyautatawarSa, kuma godiya ta 
tabbata a gareShi akan datarwarSa da kuma ni'imominSa, kuma ina 
shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai yake bashi da 
abokin tarayya ina mai girmamawa ga al'amarinSa, kuma ina shaidawa 
Muhammad bawanSa ne kuma manzonSa ne, yabon Allah ya tabbata 
gareshi da iyalansa da sahabbansa, kuma yayi dadin aminci, aminci mai 
yawa. 


Bayan Haka; Ya ku Musulmai: 

Ba'a kiyaye iyakokin Allah da abinda ya haramta shi ba, kuma masu 
kaiwa gare Shi basu kai ba da kwatankwacin tsoronSa da KaunarSa da 
sonSa, kuma a duk lokacin da zuciya ta wofinta daga wadannan guda ukun; 
zata baci, kuma a duk lokacin da wani abu daga wannan ya raunana; 
imaninsa zai raunana dai-dai da gwargwadonsa, kuma ita zuciya wajen 
karkatarta zuwa ga Allah tamkar tsuntsu ne- soyayya itace kansa, tsoron 
Allah da Kauna sune fika-fikensa-. 


Kuma tsoron Allah yana lazimta jin tsoro -bisa ilimi-, kuma jin tsoro — 
bisa ilimi- yana lazimta yin biyayya, kuma Kauna tana zaburar da bawa a 
hanyar tafiyarsa zuwa ga Allah, kuma tana dadada masa tafiyar, kuma tana 
kwadaitar dashi kanta, kuma tana sanya shi yaso lazimtarta, wanda duk ya 
girmama Allah a zuciyarsa, Allah Zai darajtashi a zukatan halittu baza su 
KasKantar dashi ba, Fudhailu —Allah Ya jikansa ya ce: «Wanda duk yaji 
tsoron Allah babu wani da zai cutar da shi, wanda kuma yaji tsoron wanin 
Allah wani bazai amfanar dashi ba». 


Kuma mika wuya ga Allah da maida al'amura zuwa gare Shi yan cire 
tsoro mutane daga zuciya, wanda yaji tsoron Ubangijinsa ba wani da zai 
firgita shi; ba haka ba ma; shi mai natsuwar zuciya ne mai natsuwar gabbai, 
don haka ku lazimci tsoron Allah, ku darjta Ubangijinku hakikanin darajta 
Shi, zaku dace a cikin duniya da lahira. 


Sannan ku sani lallai Allah Ya umurceku da yin salati da sallama ga 
AnnabinSa... 


IMANI DA MALA'IKU 


IMANI DA MALA'IKU 31 


IMANI DA MALA'IKU” 


Dukkan godiya sun tabbata ga Allah Makagin halittu, Masanin 
6boyayyun abubuwa, Mai tsinkayar abubuwa dake cikin Kiraza da niyyoyi, 
ina gode maSa Madaukaki bisa ni'imominSa masu bibiyar juna. 


Kuma ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Shi kadai 
bashi da abokin tarayya, Ubangijin kasa da sammai. 


Kuma ina shaidawa Annabinmu muhammad bawanSa ne kuma 
manzonSa ne, mai nunarwa zuwa ga hanya madai-daiciya, kuma mai kira 
zuwa ga addini tsayayye, yabon Allah Ya tabbata a gare shi, da iyalansa da 
sahabbansa, da wanda yayi riko da sunnarsa har zuwa ranar sakamako. 


Bayan Haka: 

Kuji tsoron Allah —ya ku bayin Allah- hakikanin jin tsoro; domin tsoron 
Allah ginshikin kowanne alkairi ne, kuma Kololuwar kowacce falala ne, ku 
lizimce shi a fili da boye; zaku rabauta ranar bijirtowa da ayukka da kuma 
sakamako. 


Ya ku musulmai: 

Imani da Mala'iku tushe ne daga cikin tussan akida, imani baya cika sai 
da shi, kuma su halittu ne daga cikin halittu na boye, wanda ya wajaba a yi 
imani dasu, kuma gasgatawa da su yana hukunta yin imani dasu a dunkule 
cikin abin da yake a dunkule, da kuma a fayyace cikin abinda yake fayyace, 
da kuma a ayyane cikin abin da yake a ayyane, gwargwadon abin da yazo a 
cikin littafi mabuwayi, da sunnah tsarkakakkiya. 


Allah Mai buwaya da daukaka ya halicce su daga haske, bisa halitta mai 
kyau mai daraja, da girma cikin tsarin halitta, da kuma iko kan sassauyawa 
cikin surori maban-banta, basa ci, basa sha, dabi'unsu da ayyukansu tsarkaka 
ne kammalallu, Allah Ya dabi'antar dasu kan kunya; Annabi -yabo da 
amincin Allah su tabbata a gare shi- ya ce: «Shin bazan ji kunyar 
mutumin da Mala'iku suke jin kunyarsa ba- watau: Uthman Allah Ya 
yarda dashi-» [Muslim ya ruwaito shi]. 


Sahunsu a wajen Ubangijinsu tsararre ne, lallai su halittu ne daga 
halittun Allah masu girma; Annabi —yabo da amincin Allah su tabbata a 
gare shi- yana cewa: «Anyi min izini cewa in bada labari gameda wani 
mala'ika daga cikin mala'ikun Allah Madaukaki daga madauka Al- 


®© An gabatar da ita ranar Juma’a, sha uku ga watan Safar, shekara ta dubu daya da dari 
hudu da ashirin, bayan Hijira, a masallacin Annabi. 


32 IMANI DA MALA'IKU 


arshi, lallai ratar dake tsakanin fatar kunnensa zuwa kafadarsa tafiyar 
shekara dari bakwai ne». [Abu Dawud ya ruwaito shi]. 


Kuma mafificinsu shine Jibril -aminci ya tabbata a gare shi-, yana da 
fika-fikai dari shida, tsakanin duk fika-fikai guda biyu kamar tsakanin 
mabullar rana ne da mafadarta, kowanne fiffike daga cikinsu ya rufe sararin 
sama, Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- yana cewa: 
«Na ga Jibril a wurin magaryar tikewa, yana da fika-fikai dari shida, 
lu'u-lu'u da yakuut suna fita daga zirin fiffikensa». [Ahmad ya ruwaito 
shi], Allah Ya ce game shi: 


E EM hah > 


«Mai tsananin karfi». [An-najm: 5], mai kyawun halitta, da Kayatarwa 
da daukaka, yana da Karfi da jarumta matuka, da daraja da matsayi 
madaukaki a wajen Allah, yana saukar da labarai na gaskiya ga manzanni, 
da shari'o'i na adalci, yayi yaki tare da Annabi -yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi- a Badar da Khandak, kuma ya kasance tare dashi a Isra'i, 
kuma idan Allah yaso wani bawa zai kira Jibril: «Lallai ni ina son wane, 
don haka ka so shi, sai Jibril yaso shi, sannan sai yayi kira cikin sama: 
lallai Allah yana son wane, don haka ku so shi, sai mazauna sama su so 
Shi, sa'annan sai a sanya masa karbuwa a ban kasa». [Bukhari da 
Muslim suka ruwaito shi]. 


Kuma su suna bisa ibadoji kala-kala; daga cikinsu akwai wanda yake 
tabbace tsaye don Allah har abada, daga cikinsu akwai wanda yake 
wanzuwa cikin ruku'i gare Shi har abada, daga cikinsu akwai wanda yake 
tabbace cikin sujjada har abada, daga cikinsu akwai wanda yake bisa wasu 
nau'ika na da'o'i daban, Ubangijinka masani ne dasu: 


LEAN Gp 


«Babu wani daga cikinmu face yana da wani matsayi sananne». [As- 
saffat: 164], wanda -yabo da amincin suka tabbata a gare shi- yana cewa : 
«Sama ta nauyaya kuma ya cancanta gareta da ta nauyaya, babu 
gurbin yatsu hudu a cikinta face bisansa akwai wani mala'ika yana 
sujjada». [Ahmad ya ruwaito shi]. 


Ya ku Musulmai: 

Hakika Allah Ya kiyaye mutum kuma Ya daukaka shi Ya katange shi, 
kuma ya wakilta hakan ga zababbun halittunSa, Mala'iku ne dake maye 
gurbin juna gare shi, masu yi masa gadi da daddare da kuma masu gadi da 


IMANI DA MALA'IKU 33 


rana, suna kiyaye shi bisa umurnin Allah daga umurnin Allah, kuma wasu 
mala'ikun daban suna maye gurbin juna a kansa domin rubuce ayyuka, babu 
wata kalma da zai furta face akwai wanda yake lura da ita, an tanada shi don 
haka ne yana rubuta ta, baya barin wata kalma kowani motsi face sai ya 
rubuta shi, domin shi yana tsakanin mala'iku hudu da rana, da wasu hudun 
daban da daddare, da wani mala'ikan da aka wakilta shi ga dugon maniyyi, 
da wani abokin gwami domin shiryar dashi da fadakar dashi, da Mala'ikan 
mutuwa da zai cire ransa , kuma su cikin hakan sunfi kusa ga mutum sama 
da kusancin jijiyar wuyansa gare shi, da ikon da Allah Ya basu kan hakan. 


Adadinsu: Halittu ne masu yawa babu mai lissafesu sai Wanda Ya 
halicce su; Allah Mai buwaya da daukaka ya ce: 


GANG HE > 


«Kuma babu wanda ya san rundunar Ubangijinka face Shi» 
(Almuddath thir: 31], Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare 
shi- yana cewa game da Albaitul Ma'amuur wanda yake cikin sama ta 
bakwai: «Sai ga shi a kowacce rana mala'ika dubu saba'in suna 
shigansa, basa komawa zuwa gareshi Karshen abinda yake kansu 
kenan». [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi]. 


Allah Ya zabi wanda suke daukar Al'arshinSa daga cikin su, daga 
cikinsu akwai mala'iku ma'abota kusanci a wurinSa, daga cikinsu akwai 
wanda suke cikin sammai bakwai suna rayata da ibada a ko da yaushe, 
mafifitansu sune wadanda suka halarci yakin Badar daga cikinsu. 


Ya ku Musulmai: 

Mala'iku suna son nagartattun bayi da ayyukan nagartattu, suna addu'a 
ga mai koyar da mutane alkhairi, da kuma ga “yan sahun farko, kuma suna 
kwadaitar da bayi kan aikin alkhairi; to «babu wata rana da bayi zasu 
wayi gari cikinta face sai wasu mala'iku biyu suna sauka, sai dayansu 
yana cewa: Allah Kaba mai bayarwa madadi, dayan kuma yana cewa: 
Allah Kaba mai rikewa hasara», kuma suna addu'a suna neman gafara ga 
muminai, ba haka bama; lallai madauka Al'arshi da wanda suke kewaye da 
Al'arshi suna kebe mumini mai tuba da istigfari, suna masa addu'ar kubuta 
daga wuta, da shiga Aljannoni da kiyaye shi daga zunubai da laifuka, kuma 
suna cewa amin ga addu'ar mumini ga dan-uwansa, bisa hali na boye, suna 
cemasa: «Kuma kaima muna roKan maka kwatan-kwacin haka». 


Kuma suna sauka tare da sassaukar albarka da rahama, suna sassauka a 
cikin daren -lailatul Kadari-, kuma suna sauka yayin karatun Alkur'ani, kuma 


34 IMANI DA MALA'IKU 


suna kewaye da da'irorin zikiri, kuma suna lullu6e su da fika-fikansu zuwa 
saman duniya, kuma suna sauke fika-fikansu don Kankan da kai ga dalibin 
ilimi domin yarda da abinda yake aikatawa. 


Kuma a cikin kusancinsu garemu akwai alkhairi da dacewa, Hakika 
Manzon Allah -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya kasance 
mafi kyautar mutane, kuma lokacin da yake kasancewa mafi kyauta shine a 
cikin Ramadana yayin da Jibril yake haduwa dashi, kuma a yayin zare ran 
salihan bayi suna tabbatar dasu kuma suna masu albishir da Aljannoni, 
kuma suna cire rayukansu cirewa sassauka, kuma mala'iku suna shiga masu 
daga kowacce Kofa domin taya murna da shiga Aljannoni, kuma mala'iku 
suna shigo masu tawaga-tawaga, suna masuyi masu sallama kuma suna 
masuyi masu bushara da abinda suka samu daga Allah na kusantarwa da 
ni'imtarwa da zama a gidan aminci a cikin makwaftakar annabawa da 
manzanni masu daraja. 


Kuma tare da soyayyarsu ga salihan bayi, to su suna Kin mai sabo kuma 
sun Kyamatar sabo, domin basa shiga duk gidan da cikinsa akwai hoto ko 
kare ko mutum —mutumi, kuma suna cutuwa daga abinda yan Adam suke 
cutawa da shi na mummunan wari-, kuma suna tsinema kafirai; Allah 
Madaukaki Ya ce: 


neal Adk Al LN ees KANA 2 Ge g 
HR aah SAI 4 a aa nn A G ika Gan IZ Sill 5 


«Lallai wadanda suka kafirce kuma suka mutu suna kafirai, wadannan 
tsinuwar Allah ta tabbata gare su, da ta mala'iku, da ta mutane baki daya». 
[Al-baKara: 161]. 


Kuma idan ajalinsu ya kusanto suna yi masu bushara da azaba da ukuba 
da Kunar wuta da tafarfasarta, sai rayukansu su rarrabu a cikin jukkunansu 
kuma suki fita, sai Mala'iku su rika dukansu a kan fuskokinsu da bayansu, 
suna ce masu: 


«Ku fitar da rayukanku, a yau za'ayi maku sakayya ta azabar wulaKanci, 
saboda abinda kuka kasance kuna fadi game da Allah ba na gaskiya ba, 
kuma kun kasance kuna girman kai game da ayoyinSa». [Al-an'am: 93]. 


Ya ku Musulamai: 
Mala'iku bayi ne masu daraja, a bisa matsayoyi madaukaka da kuma 


IMANI DA MALA'IKU 35 


mukamai masu daraja, kuma su suna cikin matukar biyayya ga Ubangijinsu 
a Magana da aiki: 


(eta, AAL ATP 


«Basa rigayarSa da magana kuma su bisa umurninSa suke aiki». [AI- 
anbiya'i: 27], basa gabata gaba gare Shi da wani umurni, kuma basa saba 
maSa cikin abinda yayi umurni, kuma bisa girman kai game da bautarSa, 
kuma basa Kosawa: 


“4,2 Taf 


4 alia TIA II 223 Y 


«Suna yin tasbihi dare da rana basa gajiyawa». [Al-anbiya'i], suna 
dawwame kan aiki dare da rana, suna biyayya a niyyah da aiki, kuma «idan 
Allah Ya zartar da umurni a cikin sama, Mala'iku suna buga fika- 
fikansu domin mika wuya ga maganarSa, tamkar wata sarka ce bisa 
falalen dutse mai sulbi, sai hakan yana ratsa su», kuma «idan Allah Mai 
buwaya da daukaka Ya nufin yayi wahayi na wani umurni, sai ya furta 
wahayi, sai sama ta kama wata girgiza saboda Shi, ko kuma yace: wata 
tsawa mai tsanani, saboda tsoron Allah, to idan mutanen cikin sammai 
suka ji haka sai su suume, kuma su fadi suna sujjada ga Allah, sai ya 
kasance Jibril shine farkon wanda zai dago kansa, sai Allah Yayi masa 
magana daga wahayinSa da abinda ya nufa», Allah Ya ce game da su: 


go s< | gah y x A ia Tepi AE 29 8 


«Kuma babu wani daga cikinmu face yana da wani matsayi sananne * 
kuma lallai mu mune masu sahu-sahu * kuma lallai mu mune masu tasbihi». 
[As-saffat: 164-166]. 


Allah Ya min albarka tare daku a cikin Alkur'ani mai girma... 


36 IMANI DA MALA'IKU 


HUDUBA TA BIYU 


Dukkan yabo sun tabbata ga Allah kan kyautatawarSa, kuma godiya ta 
tabbata a gareShi kan datarwarSa da kuma ni'imominSa, kuma ina shaidawa 
babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai baShida abokin tarayya 
ina mai girmamawa ga al'amarinSa, kuma ina shaidawa Muhammad 
bawanSa ne kuma manzonSa ne, yabon Allah ya tabbata gare shi da 
iyalansa da sahabbansa, kuma kayi dadin aminci, aminci mai Karuwa. 


Bayan Haka Ya ku Musulmai: 

To lallai duk da girman wannan halitta daga cikin halittun Allah, to 
lallai matsayinsu bai wuce su kasance bayi masu Kankan da kai a gaban 
Allah ba, basu zamto abokan tarayya cikin mulki ba, kuma basu da 
gudanarwa cikin duniya baki daya, kuma hakika Allah Yayi gargadi da 
jahannama ga wanda yayi da'awar allantaka ga waninSa cikinsu; sai Mai 
girma da daukaka Ya ce: 


Fa Megan 


6 mall of WS Az 454 NG ah AM Se JE > 


«Kuma wanda yace daga cikinsu lallai ni abin bauta ne koma bayanSa, 
to wancanenka zamu saka masa da Jahannama, da irin haka ne muke 
sakantama azzalumai». [Al-anbiya'i: 29]. 


Kuma koda mala'iku sun kasance -tare da wannan wancan Karfin nasu- 
suna girgiza suna suma yayin jin maganar Allah saboda tsoronSa da firgici 
da haiba, to ta yaya za'a roki wani daga cikinsu koma bayan Allah?! Ba haka 
bama ai lallai waninsu wanda bashi da ikon wani abu, daga cikin matattu da 
gumaka sunfi cancanta kada a roke su kuma kada a bauta masu, domin 
al'amura dukkansu suna hannun Allah Wanda yaKe daya Mai tankwarawa, 
kuma duk wanda ba Shi ba abin halitta ne abin raino, baya mallakar amfani 
ko cutarwa. 


Wannan kenan, kuma lallai wasu mutane basu riski hikimar da saboda 
ita aka halicce su ba, kuma bai auna kansa aunawa na gaskiya ba, kuma bai 
lura da karramawa da darjtawar Allah gare shi ba, da zabar zababbun 
halittunsa don kiyaye shi da gadinsa da Karfafashi ba, sai ya fuskanci haka 
da kafircewa da baudewa da musantawa, kuma wanda duk yayi girman kai 
daga bautar Ubangijinsa ya ki sai shirka da sabawa, to wadanda suke gurin 
Ubangijinka suna yi maSa tasbihi dare da rana kuma su basa Kosawa, kuma 
Allah Mawadaci ne daga barin talikai, biyayyar mai biyayya bata amfanar 
daShi, kuma sabon mai sabo baya cutar daShi. 


IMANI DA MALA'IKU 37 


To ku dage -ya ku bayin Allah- wajen biyayya ga Ubangijinku, kuyi 
imani da mala'ikunSa, kuma ku tuna cewa akwai wasu bayi da suke kiyaye 
ku, kuma suna rubuce maku ayyukanku da magan-ganunku, kuma suna 
rubuta su a cikin takardun ayyukanku wadanda za'a baku su ranar Alkiyama, 
Allah Madaukaki Ya ce: 


we Dop ANG NG V3 ce CE Sp se MED I y 
ee e E ISK Ójá w a iG KEAN 


«To amma kaga wanda aka bashi littafinsa a dimansa * to da sannu 
za'ayi masa hisabi hisabi mai sauki * kuma zai koma cikin iyalansa yana 
mai farinciki * amma wanda aka bashi littafinsa ta bayansa * to da sannu zai 
rika kiran halaka * kuma zai shiga wuta mai bal-bali». [AlinshiKaak: 7-12]. 


Sanna ku sani lallai Allah Ya umurceku da yin salati da sallama ga 
AnnabinSa... 


IMANI DA LITTATTAFAI 


ALKUR'ANI MAI GIRMA 41 


ALKUR'ANI MAI GIRMA” 


Dukkan godiya sun tabbata ga Allah Wanda ke buwayantar da wanda 
yayi maSa biyayya kuma yaji tsoronSa, kuma Mai Kaskantar da wanda ya 
tozartar da umurninSa kuma ya saba maSa, ina gode maSa godiya mai yawa 
dadadda mai albarka kamar yadda Ubangijinmu Yake so kuma Ya yarda. 


Kuma ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai 
baShi da abokin tarayya, bamu da wani Ubangiji waninSa, kuma bama 
bautama kowa face Shi. 


Kuma ina shaidawa Annabinmu Muhammad bawanSa ne kuma 
manzonSa ne, mafi gaskiyar masu kira zuwa ga Allah, kuma mafi nasihar 
halittar Allah ga b ayin Allah, ya Allah Kayi salati da sallama gare shi tare 
da iyalansa da kuma sahabbansa da wanda yabi tafarkinsa kuma yabi 
shiriyarsa. 


Bayan Haka: 

Kuji tsoron Allah —ya ku bayin Allah- hakikanin jin tsoro; kuma ku 
tsakake masa sirrinku da bayyanenku, kuma ku gaggauta zuwa ga neman 
yardan Ubangijinku, kuma ku nemi ganimar watanku mai falala. 


Ya ku Musulmai: 


Allah Ya turo AnnabinSa Muhammad -yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi- da Kur' ani balarabe mabayyani, ya rikitar da Kwakwalan 
mafiya fasahar larabawa, kuma ya tsayar masu da hujja; to sai suka tabbatar 
da daukakar bayaninSa da kyawun maganarSa, Alwaleed dan Almugeerah 
yace: «Kuma wallahi lallai shi yana da zaki, kuma lallai yana da Kayatarwa, 
kuma lallai shi Kololuwarsa mai amfani ne, kuma KasanSa mai yalwa ne, 
mutum bazai fadi wannan ba». 


Allah Ya sanya shi cikin duhun dare haske ne mai haskakawa, Ayoyi ne 
bayan ayoyi: 


Ge 2 


LAN GS Shh TA oy or 


«Allah Yana shiryar da wanda ya bi yardarSa dashi hanyoyi na aminci». 
(Al-ma'idah: 16], ya tattara ya game wajen maganin cutar rayuka, da dai- 
daita yanayi, da farkar da zukata, lallai shi igiyar Allah ce mai Karfi, kuma 


© An gabatar da ita ranar Juma’a, sha shida ga watan Ramadan, shekara ta dubu daya da 
dari hudu da ashirin, bayan Hijira, a masallacin Annabi. 


42 IMANI DA LITTATTAFAI 


haske mabayyani, kariya ne ga wanda yayi riko dashi, kuma tsira ne ga 
wanda ya bishi, wanda ya fade shi yayi gaskiya, kuma wanda yayi hukunci 
dashi yayi adalci, kuma wanda yayi aiki dashi za'a bashi lada, Aljanu sunyi 
mamakin ababen dake cikinsa masu ban-mamaki: 


Pa 
A 4 


eee 
43 JA Gy Gs EN Noe 


«Kace anyi wahayi gareni cewa: wasu jama'u na aljanu sun saurari - 
Alkur'ani- sai suka ce: lallai mu mun saurari Alkur'ani mai ban mamaki * 
Yana shiryarwa zuwa ga hanyar shiriya sai mukayi imani dashi, kuma baza 
muyi tarayya ga Ubangijinmu da wani ba». 


«(Zt Ge 


Ya ku Musulmai: 

Da karatun Alkur'ani ne da kuma aiki dashi matsayi yake daukaka, 
kuma daraja yake Karuwa, Abu Zharrin —Allah Ya yarda dashi- yake cewa: 
«Nace: ya Manzon Allah! kayi min wasiyya, yace: Na hore ka da karatun 
Alkur'ani, da ambaton Allah, domin lallai shi haske ne gareka a ban 
Kasa, kuma shi ajiya ne gareka a cikin sama». [Ibni Hibbana ya ruwaito 
shi], kuma mafi alkairin mutane shine wanda ya koye shi kuma ya koyar da 
Shi, Abu Abdurrahman As-sulami ya zauna tsawon shekaru arba'in yana 
koyar da littafin Allah domin neman wannan fifiko na alkairi. 


Natsuwa tana sassauka kuma rahama tana lullubewa kuma mala'iku 
suna kewayewa ga darasinsa da tilawarsa, Kwararre acikin dashi yana tare da 
tawaga masu daraja masu biyayya (ga Allah), karantashi yana daga mafiya 
alkairin ayyukan kusanci, ga kowanne harafinsa akwai lada abin rubunyawa, 
kuma matsayin mai karantashi a lahira shine Karshen dyar da zai karanta a 
duniyarsa, koyonsa yafi alkairi daga tara dukiya da tarkace; Annabi -yabo da 
amincin Allah su tabbata a gare shi- yana cewa: «waye cikinku yake so da 
yayi sammako kowacce rana zuwa Bud-hana -ko kuma- zuwa Al-akeek- 
, Sai yazo da rakuma biyu mata, manya manya ba tare da aikata zunubi 
ko yanke zumunta ba, sai muka ce ya Manzon Allah! muna son haka, 
yace: to shin dayanku bazai yi sammako ba zuwa masallaci sai ya koya 
ko ya karanta aya biyu daga littafin Allah Mabuwayi da Daukaka ba, 
sun fi masa alkairi sama da rakuma biyu mata, kuma aya uku sunfi 
rakuma uku, kuma hudu sunfi masa alkairi sama da guda hudu, da 
kuma daga duk adadinsu na rakuma». [Muslim ya ruwaito shi]. 


Ya ku Musulmai: 
Hakika Alkur'ani ya kai matuka wajen balaga da fasaha, Kwararru a 


ALKUR'ANI MAI GIRMA 43 


magana suna mamakinsa, kuma gama-garin mutane da kuma mutane masu 
saukin sha' ani suna fahimtarsa, to wane littafi ne zai yiwu ya game fahimtar 
halittun yan Adam baki daya a zamuna mabibita, duk da banbance- 
banbancen fahimtarsu da wurarensu da yarukansu da nau'oin saninsu?!, 
yayin da Ukubatu dan Rabee'ah ya saurare shi sai yace: «wallahi ban taba 
jin kwatankwacinsa ba da dai, wallahi shi ba waka bane kuma ba bokanci 
bane», kuma yayin da mushirikai suka nemi mu'ujizozi na ji da gani daga 
Manzon Allah -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- irin bubbugar 
da Koramu da fado da sama-, sai wahayi ya zo masu: 


4 


dig HN ak AT 


«shin bai ishe su haka bane, cewa Mu Mun saukar maka da littafi ana 
karanta masu». [Al-ankabuut: 51], lallai shi littafi ne da aka saukake shi: 


akini 


«Kuma hakika Mun saukaka Alkur'ani domin tunatarwa, to shin ko 
akwai mai wa'azantuwa?», tare da haka daya sauka kan manyan duwatsu da 
ya tsatstsagasu, ko bisa Kasa da ya yayyankata. 


Karantashi waraka ce ga rai daga sha'awoyi, kuma magani ne ga zukata 
na daga soye soyen rai da shubuhohi, kuma magani ne ga jukkuna na 
cutattuka da annoba: 


& Snell £455 Ths AG ole ll Js 


«Kuma Muna saukarwa cikin Alkur'ani abinda yake waraka ne, da 
kuma rahama ga muminai». [Al-isra'1: 82]. 


Ya Ku Musulmai: 

Lallai mafi kyawun zance shine littafin Allah, kuma hakika wanda 
Allah Ya Kawatashi cikin zuciyarsa ya rabauta, Al-fudailu dan Iyadh -Allah 
Ya jikansa yana cewa: «Wanda ke dauke da haddar Alkur'ani yana dauke ne 
da tutar Musulunci, bai kamata yayi wargi tare da masu wargi ba, ko yayi ta 
surutu tare da masu surutu ba, ko ya rafkana tare da masu rafkana ba», kuma 
ya kamaci mai karantashi da ya siffanta da gaskiya da iklasi da tsayuwar 
dare a Addinance bisa amana da take a geffansa. 


Kuma baza ka samu dandanon jin dadi ba, har sai ka kasance bisa 
biyayyar Ubangijinka, kana mai dawwama ga karatun littafin Ubngijinka, to 
ka yi maganin cutar sa6o ta hanyar tuba, rafkana kuma ta hanyar komawa ga 


44 IMANI DA LITTATTAFAI 


Allah, kuma kayi riko da igiyar Alkur'ani a lokutan tsanani; duk wata igiya 
ba ita ba mai rauni ce, kuma ka sanya wani kaso cikin gidanka na karatun 
Alkur'ani, Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- yana 
cewa: <Misalin gidan da ake ambaton Allah cikinsa da gidan da ba'a 
ambaton Allah cikinsa kamar misalin rayayye ne da matacce». [Muslim 
ya ruwaito shi]. 


To ka kamsasa harshenka da tilawarsa kuma ka lura da ma'anoninSa, 
kuma kayi riko da shiriyarsa da hukunce-hukuncensa; zaka rabauta da 
bushararduniya da lahira. 

Ina neman tsarin Allah daga shaidan jefaffe 


KARE PER RAA or 
6 AIi i Sects ae WHA a ad adsl oS » 


Ar e 


«wani littafi ne da Muka saukar dashi izuwa gareka mai albarka, domin 
su rika hankaltar ma'anoninsa, kuma domin ma'abota hankula su 
wa'azantu». (Sad: 29]. 


Allah Ya min albarka tare da ku cikin Alkur'ani mai girma... 


ALKUR'ANI MAI GIRMA 45 


HUDUBA TA BIYU 


Dukkan yabo sun tabbata ga Allah kan kyautatawarSa, kuma godiya ta 
tabbata a gareShi kan datarwarSa da kuma ni'imominSa, kuma ina shaidawa 
babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai baShida abokin tarayya 
ina mai girmamawa ga al'amarinSa, kuma ina shaidawa Muhammad 
bawanSa ne kuma manzonSa ne, yabon Allah da amincinsa sun tabbata gare 
shi da iyalansa da sahabbansa. 


Bayan Haka, Ya ku Musulmai: 

Lallai littafin Allah yana hada kan al-ummu, da mutanen yankuna 
mabanbanta Karkashin tutar musulunci da ingancin akida, yana hada 
tsakaninsu da mahadar imani da igiyar Addini, kuma yana sanya ta ta zama 
al-umma guda daya mai hadadden Karfi, wacce bangarorinta suka hadu da 
juna, kuma mai hadadden sahu: 


GA $ 


«muminai ba wasu bane face Yan-uwan juna». [Al-hujurat: 10]. 


Kuma idan musulmai sukayi sakaci wajen aiki da littafin Ubangijinsu; 
rauni zai samesu, kuma zasu mika wuya ga KasKanci, kuma fitina zata 
kewaye su, kuma zasuyi tafiya a cikin ayarin makiyansu, sai suyi sakaci da 
bangaren jibanta da barranta, kuma suka gaskata shaci fadi da bokaye, kuma 
suka saurari mai da'awar sanin gaibu, da sanin aukuwar hadurra da musibu 
tare da shudewar Karnoni, kuma suka rataya da sabbuba, kuma suka rafkana 
daga imani da Allah Mai kulawa da sha'anin halittu, ba abinda yake aukuwa 
cikin mulkinSa sai abinda ya nufa, to ya dace musulmi yaji buwayar 
addininsa, yayi riko da littafin Ubangijinsa, kuma ba zai yi sakwa-sakwa a 
addinin Allah ba, kuma ba zai waiwaiyi eidukan kafirai da tarukansu ba; 
domin su ma'abota addini ne 6atacce, kuma su suna cikin bata mabayyani, 
abinda suke la'akari dashi a matsayin eiduka garesu ya wajaba ga musulmi 
yayi inkarinsa da zuciyarsa da harshensa. 


Kuma ka kiyayi yarda ko bibiyan ayyukan eidukansu, domin cikin 
kallon munanan ayyukan addininsu: akwai sakaci a cikin akida da kuma 
karkatan zukata, da jefa shubuha ga zukata, kuma Allah Ya na cewa: 


CE ea A3 333 os akak > 
CAMs oh san A 


46 IMANI DA LITTATTAFAI 


«dayawa daga cikin ma'abota littafi sun so inama ace sun riddantar da 
ku bayan kunyi imani da nufin kuzama kafirai, domin hassada acikin ransu, 
bayan gaskiya ta bayyana garesu». |Al-bakarah: 109]. 


To ka godema Allah -ya kai musulmi- bisa ni'imar musulunci, domin 
itace mafi girman darajan ni'imomi a matsayi, kuma mafi cikanta wurin 
tasiri, kuma ka sanya imaninka ya zama bayyanane da zai rika haskaka 
maka hanyoyin rayuwarka, kuma kada kayi sakaci cikin Addininka kuma 
kada ka rika kwai-kwayar makiyinka; Manzon Allah -yabo da amincin 
Allah sun tabbata a gare shi- yana cewa: «Na bar al'amura guda biyu 
cikinku bazaku taba bata ba matukar kunyi riko dasu: littafin Allah da 
sunnar AnnabinSa». [Malik ya ruwaito shi]. 


Kuma wurin musulmai akwai littafin Ubangijinsu, wanda aka kareshi 
shi daga dukkan karkatarwa, wanda ya tattara alkhairan duniya da lahira, 
cikinsa akwai haske da shiriya, kuma shine mafita daga jarrabobi da fitin- 
tinu, Allah Wanda girmanSa ya daukaka Yana cewa: 


ed 


on tag o- TP nw, KEK ot WA - 1% 
age YE LN MATA 35) Y 
kai ACRYL DO 
«Shin bai ishe su bane; cewa lallai Mu Mun saukar maka da Alkur'ani 


ana karanta masu shi, lallai cikin haka akwai rahama da wa'azi ga mutanen 
da suke yin imani». [Al-ankabuut: 51]. 


Sannan ku sani lallai Allah Ya umurceku da yin salati da sallama ga 
rahama abar kyauta, da kuma ni'ima wacce aka bayar, Muhammad dan 
Abdullahi... 


GIRMAN ALKUR'ANI 47 


GIRMAN ALKUR' ANI 


Dukkan godiya sun tabbata ga Allah, muna gode maSa, kuma muna 
neman taimakonSa, kuma muna neman gafararSa, kuma muna neman tsarin 
Allah daga sharrukan kawunanmu, da kuma zunubban ayukkanmu, wanda 
Allah Ya shiryar dashi, to babu mai batar dashi, kuma wanda Ya batar to 
babu mai shiryar dashi, kuma ina shaidawa babu Abin bautawa da gaskiya 
sai Allah, shi kadai bashi da abokin tarayya, kuma ina shaidiwa Annabi 
Muhammad bawanSa ne kuma ManzonSa ne, yabo da Amincin Allah su 
tabbata a gareshi, da Iyalansa da kuma Sahabbansa, kuma yayi Aminci, 
Aminci mai yawa. 


Bayan Haka: 
Kuji tsoron Allah —ya ku bayin Allah- hakiKanin jin tsoro, kuma ku 
kiyaye Shi cikin sirri da kuma ganawa. 


Ya ku Musulmai: 

Ubangijinmu tsarki ya tabbata a gare Shi Mai kamala ne cikin zatinSa 
da sunayenSa da siffofinSa, baShi da tsara, kuma baShi da tamka, kuma 
siffofinSa sune mafi cikar siffofi kuma mafiya kyawunsu, kuma na daga 
cikin siffofinSa tsarki ya tabbata a gareShi : Magana; Yana magana a duk 
lokacin da Yaso, idan Yaso, na abinda Yaso kuma babu iyaka ga 
kalmominSa: 


EEE lian Co 5 5 EME Bod Ka EN K3 b> 


«Kace da teku zai kasance tawada ga kalmomin Ubangijina da tekun ya 
kare, kafin kalmomin Ubangijina su Kare, koda Munzo da kwatankwacinsa 
Kari». [Al-kahfi: 109], maganarSa itace mafi kyawun magana, kuma fifikon 
maganarSa kan maganar halittu, kamar fifikon mahalicci ne kan halitta, 
kuma ni'imominSa tsarki ya tabbata a gare Shi ga bayi bazasu lissafu ba. 


Kuma yana daga hikimar Allah da rahamarSa garesu: yadda Ya aika 
manzanninSa cikinsu, kuma Ya saukar masu littattafanSa, sai Ya saukar da 
At-taura da Injila, da Zabura, da takardun Ibrahim da Musa, kuma ya cike su 
da Alkur'ani mai girma, wanda shine mafificinsu a falala, kuma mafi 
daukakarsu a daraja, Ya godema kanSa tsarki ya tabbata a gare Shi kan 
saukarwarSa ga Alkur'ani, sai Yace: 


®© An gabatar da ita ranar Juma'a, sha hudu ga watan Rabi'ul auwal, shekara ta dubu daya 
da dari hudu da talatin da bakwai, bayan Hijira, a masallacin Annabi. 


48 IMANI DA LITTATTAFAI 


SAE SN as klan Aid 


«godiya ta tabbata ga Allah wanda Ya saukar da Littafi ga bawanSa 
kuma Bai sanya karkata cikinsa ba». [Al-kahaf: 1], kuma Ya girmama 
zatinSa madaukaki da saukar daShi: sai Yace: 


6 Ii KIM 6K oe BE SEA TE oN HG» 


«AlbarkatunSa sun yawaita Wanda Ya saukar da Alkur'ani ga bawansa 
domin ya zama mai gargadi ga talikai». [Al-furkan: 1], kuma Yayi rantsuwa 


dashi sai Yace: 
ria, 


«Yasiin * Kuma Ina rantsuwa da Alkur'ani mai hikima». | Yasiin: 1-2], 
kuma Shi yana cikin abubuwan da Yayi rantsuwa kansu, 


GIS IG a Abe IS) LAN Aye PAN se, Ai S p 


«to Ina rantsuwa da masaukun taurari * lallai ita rantsuwa ce mai girma 
da kun sani * lallai shi Alkur'ani ne mai girma». [Al-waki'a: 75-77], yana 
gasgata abinda ya gabace shi na littattafai, kuma mai shaida ne kansu, kuma 
mai shafe su, kuma abin amincewa ne gameda abinda ya kasance cikinsu. 


Annabawa sunyi bushara dashi kafin saukarsa, 


SAN SA 


«Kuma lallai shi yana cikin littattafan mutanen farko». |Ash-shu'ara'i: 
196], Ibnu Khatheer —Allah Ya jikansa- yace: «Anbaton wannan Alkur'ani 
da kambamashi simamme ne cikin littattafan mutanen farko wanda aka 
ruwaito su daga Annabawansu», kuma Ibarahim da Isma'il —aminci ya 
tabbata a garesu- sunyi addu'a Allah Ya aiko da wani Annabi domin 
karantashi da koyar dashi sai sukace: 


KANG SI HS Sena sah Vs KE Sa 2b 


«Ya Ubangijinmu Ka tayar da wani Manzo cikinsu wanda zai rika 
karanta masu ayoyinKa kuma ya koya masu littafi da hikima». [Al-baKarah: 
129]. 


Alkur'ini maganar Allah Ubangijin talikai ne, Yayi magana dashi 
tabbas da harafi da sauti wanda ake jinsu, daga gareShi mafarinsa yake 


GIRMAN ALKUR'ANI 49 


kuma zuwa gareShi zai koma a Karshen zamani, Jibreel —aminci ya tabbata a 
gareshi- mafi alkhairin Mala'iku ya jishi daga Allah, kuma ya sauka dashi 
zuwa ga mafi alkhairin Manzanni kuma a bisa mafi daraja a gangar jiki — 
itace zuciya-, Allah Mai tsarki Ya ce: 


Ki 


4 HAN Y OSI OE Ee GN Oly Kid 


«Ruhi amintacce shi ya sauka dashi * a bisa zuciyarka domin ka 
kasance daga cikin masu gargadi». [Ash-shura: 193-194], a cikin mafi 
darajar wuri, kuma a cikin mafi alkhairin watanni, kuma mafi a cikin mafi 
alkhairi dararraki —daren Lailatul-Kadari-, ga mafi alkhairin al-ummah, da 
mafificin harshe kuma mafi tattara ma anoni. 


Littafi ne da ba wani littafi da yake dai-dai dashi: 


4 re LN ae IT sedis JAH 
«Shin bai ishe su bane; cewa lallai Mu Mun saukar maka da Alkur'ani 
ana karanta masu shi». [Al-ankabuut: 51], Allah Mai tsarki Yayi baiwa 
dashi ga wannan al-ummar, sai Yace: 


> 


Apii pt aia ii e Al A | 
(ENG Cal BAS rabii at ENG 


«Hakika Allah Yayi baiwa ga muminai yayin da Ya tayar da wani 
Manzo cikinsu daga kawunansu, yana karanta masu ayoyinSa kuma yana 
tsarkake su kuma yana koya masu littafi da hikima». [Ali-imran: 164], kuma 
shi daukaka ce ga Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- da 
al-ummarsa 


6395 DIES y} 


«Kuma lallai shi daukaka ce gareka da mutanenka». [Az-zukhruf: 44], 
kuma shine ruhinta, domin dogarar rayuwa ta hakika a kansa, kuma idan 
mutum ya nisanta daga gareshi zai kasance rayayye ne ba tare da rai ba; 
Allah Mai tsarki Ya ce: 


inaua 


«Kuma kamar haka ne Mukayi wahayin ruhi (rai) —Alkur'ani- zuwa gare 
ka daga umurninMu>. Ash-shura: 52), da ya saukar dashi kan wani dutse da 


50 IMANI DA LITTATTAFAI 


jin tsoron Allah ya kama shi, kuma ya faffashe domin Kankan da kai ga 
Allah da biyayya. 


Imanin wani bawa bazai inganta ba har sai yayi imani dashi a dunkule 
da a fayyace, Allah Mai tsarki Ya ce: 


4 ody’ ES cM Se Ajang Abe Rak oil Gs » 


<Ya ku wadanda sukayi imani kuyi imani da Allah da ManzonSa da 
littafin da Ya saukar ga manzonSa». [An-nisa'1: 136], kuma shi yana sama: 


bin ooh # SEA Kep FI En, 


«cikin wasu takardu abin darajtawa * madaukaka tsarkaka * a bisa 
hannuwan jakadu». [Abasa: 13-15], wadanda sune mala'iku, 


4 355 MS > 


«Masu daraja ne masu da'a». [Abasa: 16], Allah Ya kiyaye shi kafin 
saukar dashi; sai Yace: 


g DAD oe LABA 


«ba haka ba, shi Kur'ani ne mai daraja * acikin allo tsararre». [Al- 
buruuji: 21-22], kuma Ya tsare shi daga shaidanu a lokacin saukarsa 


KI KA Batan Obi y TAG) 


«kuma shaidanu basu saukar dashi ba * kuma haka bazai yiwu masu ba, 
kuma baza su iya ba». |Ash-shu'ara'i: 210-211], kuma Ya dau nauyin kiyaye 
shi bayan saukarsa 


6 6b Abs EN US 2 > 


«Lallai Mu Muka saukar da Alkur'ani, kuma Mu Masu kare shi ne». 
[Al-hijri: 9]. 


Allah Ya gabatar dashi wajen ambato kan dayawa daga cikin 
ni'imominSa; sai Yace: 


«Allah Mai rahama * Ya ilmantar da Alkur'ani». [Ar-rahman: 1-2], Ya 


GIRMAN ALKUR'ANI 51 


ilmantar da bayinSa Alkur'ani, kuma Ya saukaka shi gare su ta fuskar tilawa 
da aiki da hadda, balarabe da ba'ajame suna haddace shi, da Karami da 
babba, da namiji da mace, da mawadaci da talaka. 


Sunayensa sun yawaita, kuma siffofinsa masu yawa ne, Allah Ya sanya 
shi shiriya da wa'azi ga talikai, gamamme ne ga dukkan mutane kamar 
gamewar sakon Annabinmu -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi-, 
bai kebanci wata al'umma banda wata ba, sashensa yana kama da sashe, 
sashen ayoyinsa suna gasgata sashe: 


4 OE EE > 


«Littafi ne mai kamanceceniya mai tagwayen -ayoyi-». [Az-zumar: 23], 
madai-daici ne Allah Bai sanya masa karkata ba, babu sabani cikinsa kuma 
babu tufka da warwara: 


4 t GE ad big al JE ace & II, Y 


«Kuma da ya kasance daga wanin Allah ne, da sun samu sabani mai 
yawa cikinsa». [An-nisa'1: 82 ], shine mafi kyawun zance kuma mafificinsa, 


«Allah Ya saukar da mafi kyawun zance». [Az-zumar: 23], An-nawawi 
-Allah Ya jikansa- yace: «sai yayi nuni kan cewa shine mafi kyawu daga 
sauran zantuka wadanda aka saukar daga wurin Allah dama wadanda ba a 
saukar ba». 


Allah Ya siffanta shi da girma; sai Yace: 
TAR BAREEN SA OS Ka & 


«Kuma hakika Mun baka ayoyi bakwai ababen mai-maitawa da kuma 
da Alkur'ani mai girma». [Al-hijr: 87], kuma Allah Ya rubuta masa daukaka 
a zatinsa da matsayinsa, sai yace: 


g Ie EA SA ia 3 3 Aly 
«kuma lallai shi a yana cikin asalin littafi -luahul mahfuz- a gurinmu 
madaukaki ne tsararre». [Az-zukhruf: 4]. 


Bayyananne ne a lafazinsa da ma'anarsa, kuma bayani ne na al'amura a 
fayyacensu, Allah Mai tsarki Ya ce: 


52 IMANI DA LITTATTAFAI 


Kaa hess ces AAS KS $ 


«wannan bayani ne ga mutane, da kuma shiriya da wa'azi ga masu 
tsoron Allah». [Ali-Imran: 138], Ibnu mas'ud -Allah Ya yarda dashi- yace: 
«Ya bayyana mana a cikin wannan Alkur'anin dukkan wani ilimi da dukkan 
komai». 


Mai hikima ne, cikinsa hikima ne kuma daga cikinsa hikima take: 
{Ei Seth ta ai 


«Wadancan ãyoyin ne na littafi ne mai cike da hikima». [Yunus: 1], mai 
daraja ne a wajen Allah, cikinsa akwai daga dabi'un karamci mafi 
daukakarsu, dashi ne ake daraja bawa ake girmama shi a wajen Allah da 
halittunSa, Allah Madaukaki Ya ce: 


SSI A> 


«Lallai shi Alkur'ini ne mai girma». [Al-waki'ah: 77], cikinsa akwai 
shiryar da halittu, tare da shiriyar akwai rahama: 


4 238 in Ap 


«shiriya ne da rahama ga mutanen da suke yin imani». [Al-a'araf: 52], 
kariya ne daga bata ga wanda yayi riko dashi, Annabi -yabo da amincin 
Allah sun tabbata a gare shi- ya ce: «Na bari cikinku: abinda bazaku taba 
bata bayansa ba, idan kuka yi riko dashi: littafin Allah» [Musulim ya 
ruwaito shi]. 


Mai girma ne, wanda yakai matuka a daraja mafi daukakarta, Allah 
Madaukaki ya ce: 
gaai oa 3 
«Kaf, ina rantsuwa da Alkur'ani mai daraja». [Kaf: 1], mabuwayi ne, 
babu wani abu dake iya gogayya dashi a buwayarsa, kuma duk wanda ya 
kusanto shi to zai sami buwaya: 


«Kuma lallai shi littafi ne mabuwayi». [Fussilat: 41], madaukaki ne ba'a 
iso shi, mai yawan alkhairi ne da amfani, kuma fuskokin albarka cikinsa 
masu yawa ne, Allah Mai tsarki Ya ce: 


GIRMAN ALKUR'ANI 53 


ere YA Ja 

<kuma wannan littafi ne wanda Muka saukar dashi mai albarka». [Al- 
an'am: 92], wanda ya karanta shi kuma yayi aiki dashi kuma ya yada shi a 
sassannin duniya zai daukaka, kuma aminci da walwala zasu same shi, Ibnu 
Khatheer —Allah Ya jikansa- ya ce: «Yayinda halifancin Uthman dan Affan 
-Allah Ya yarda dashi- ya kasance masarautun musulunci sun fadada zuwa 
Karshen mabullar rana da mafadarta; wanda hakan ya kasance ne da albarkar 
karanta shi, da koyonsa, da hada al'umma a bisa haddace Alkur'ani». 


Littafin Allah haske ne a cikin rayuwa, domin hangen hasken duniya da 
na lahira, Allah Mai tsarki Ya ce: 


4 La CE 59 ail 3 Eade Sh 


«Hakika haske ya zo maku daga Allah da kuma littafi mabayyani». (Al- 
ma'idah: 15], kuma dashi ne rayuka suke rayuwa, domin shine rayuwa ga 
wanda ya amsa masa: 


SKA SS Ian Ale ae Nak all ee > 


«Ya ku wadanda sukayi imani ku amsa ga Allah da ManzonSa idan ya 
kiraku ga abinda zai rayaku». [Al-anfal: 24], kuma tare da rayuwar rayuka 
dashi to shi waraka ne ga cutukan jukkuna, «wata kunama ta harbi wani 
mutum a zamanin Manzon Allah -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare 
shi- sai aka karanta masa suratul Fatiha; sai ya warke». [Bukhari da Muslim 
suka ruwaito shi], shi wa'azi ne da kuma tabbatar da zuciya a yayin fitintinu 
da musibu da wahalhalu: 


g IN an CR NG 
«hakan ya kasance ne domin Mu tabbatar da zuciyarka ne dashi». [Al- 
furkan: 32). 


Da Alkur'ani ne maganar al'umma take haduwa, kuma sabaninsu suke 
gushewa: 


Boer Bie DA +e Zee 
KN LE A IS p 
«Kuma kuyi riko da igiyar Allah baki daya, kuma kada ku rarrabu». 
[Ali-imaran: 103], Ibnu Khatheer —Allah Ya jikansa- ya ce: «to shi cikakke 
ne a sura da ma'ana», ayoyinsa tsararru ne a lafazinsu, kuma fayyatattu ne 


54 IMANI DA LITTATTAFAI 


ma'anarsu: 
6S ii welds Par ess) | ES & 


«Littafi ne da aka tsara ayoyinsa, sannan aka fayyace su, daga gurin Mai 
hikima Kwararren Masani». [Huud: 1]. 


Ya kalubalanci na farko da na Karshe dashi, mutanensu da aljanunsu, sai 
Yace: 


NAN GG jee GG I EEG Jah cs ga 
do 23 PR NE TS saia a USI 


<Kace da mutane da aljanu zasu hadu, domin su zo da kwatankwacin 
wannan Alkur'anin da baza su zo da kwatankwacinsa ba, koda sashensu 
yana karfafa sashe». [Al-isra'i: 88], babu wani mai hankali da zai saurare shi 
face sai ya shaida cewa shi gaskiya ne, aljanu sun saurare shi sai shashensu 
yacema sashe: ku saurara, kuma sai suka komo ga mutanensu suna cewa: 


(Eun 
«Lallai mu mun saurari wani Kur'ani mai ban mamaki». |Al-jinni: 1]. 


Mafi alkhairin zikiri kuma mafificinsa, karantashi yana Kara imani: 
nae SANG 27 27 WG 223 - NG . 
g EALEN NG sete E PEN SA Sis til jee Ni 


«Lallai abin sani muminai sune wadanda idan aka ambaci Allah 
zukatansu suke tsorata, kuma idan aka karanata masu Ayoyinsa suke Kara 
masu imani». [Al-anfal: 2], ayoyinsa sun sanya manyan mutane kuka; «Ibnu 
Mas'ud -Allah Ya yarda dashi- ya karantama Manzon Allah daga suratun 
Nisa'i, yayinda ya isa fadinSa 


Ui NF Gy C5 sa i Joe ye EL GS 


«to yaya zai kasance lokacin da zaMu fito da mai shaida guda daga 
kowacce al'umma, kuma Muka fito da kai matsyin mai shaida ga 
wadannan». |An-nisa'i: 41], sai Nanzon Allah -yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi- yace masa: ya ishe ka haka, yace: sai na waiwaya, sai ga 
idanuwansa suna Kwalla». [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi], Kuma 
«Abubukar -Allah Ya yarda dashi- ya kasance idan yana karanta Alkur'ani 
ba kasafai yake jiyar da wanda ke bayansa ba, saboda kuka», kuma «Ja'afar 


GIRMAN ALKUR'ANI 55 


Ad-dayyar -Allah Ya yarda dashi- ya karantama Najashi farko-farkon suratu 
Maryam; sai yayi kuka har sai da ya jika gemunsa, kuma malamansa sukayi 
kuka har suka jika littattafansu», Kuma Allah Yayi umurni da kare wanda 
ya nemi kariya daga kafirai har ya saurari AlKur'ani; Allah Mai tsarki Ya ce: 


GA de cg & yok Heal ne ARA Obs 


«Kuma idan wani daga cikin mushirikai ya nemi makwabtakarka to ka 
bashi makabtakar har ya saurari maganar Allah». [At-tauba: 6]. 


Ya tattara daga ilmomi mafi cikarsu, kuma daga sani mafi amfaninsu, 
kuma ma'abotansa masana ma'anoninsa sune malamai na gaske; Allah Mai 
tsarki Ya ce: 


SAM is ica PLU 3 ESS Ce PI 


«Ba haka ba, shi 4yoyi ne a cikin zukatan wadanda aka basu ilimi». (Al- 
ankabuut: 49], kuma mai koyar da Alkur'ani da mai koyansa sune mafiya 
alkhairin mutane; Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya 
ce: «Mafi alkairinku shine wanda ya koyi Alkur'ani kuma ya koyar dashi». 
(Bukhari ya ruwaito shi]. 


Cikinsa akwai mafiya gaskiyan labarai, da kuma hujjoji da dalilai 
mafiya bayyana, da kuma Kissoshi mafiya kyau, da hikimomi mafiya cika, 
da azan magana da fasaha mafiya kyawu, Shaikul Islam -Allah Ya jikansa- 
yace: «shi kansa zubin Alkur'ani da salonsa abin mamaki ne mai Kayatarwa, 
baya daga irin salon magana da aka saba, kuma babu wani da ya zo da irin 
wannan salon, domin lallai shi baya daga jinsin wake ko rajazi ko huduba, 
ko saakwanni, haka ma zubinsa baya kama da wani abu daga zubin 
maganganun mutane-larabawansu da ajamawansu-, kuma gagararwa cikin 
ma'anarsa tafi girma kuma tafi yawa daga gagararwa cikin lafazinsa». 


Littafi ne da yake gamamme cikin hukunce-hukuncensa, mai 4dalci 
cikin alkalancinsa, mai hikima cikin umurninsa da haninsa, akwai haiba da 
girma tattare dashi, kuma yana da Karfi da tasiri da kyawu mai gagararwa ne 
da mafi Karancin lafazinsa , mai shiriyarwa ne da mafi saukin nuninsa, aya 
ne mai ban mamaki, kuma mu'ujiza ce bayyananniya, wanda yayi aiki dashi 
za'a bashi lada, kuma wanda yayi hukunci dashi yayi adalci, kuma wanda 
yayi riko dashi za'a kare shi, kuma wanda ya bishi za'a masa rahama: 


dapet ż KANE EA | 


56 IMANI DA LITTATTAFAI 


«to ku bishi kuma kuji tsoron Allah domin ko za'a maku rahma». [AI- 
an'am: 155). 


Shine mafi amfanin zikiri kuma mafi cikarsa , Allah Ya yabi wanda ya 
karantashi, kuma Ya jinjina ga masu aiki dashi, kuma Ya masu alwashin 
cika masu alkwari da ma Kari, sai Yace: 


tings Fu pa aa Leth 
ee eae eae A IA Ta g 7 
kadia 03 PIN ag) seep) Ip3 JL OER 


<Lallai wadanda suke karanta littafin Allah, kuma suka tsaida sallah 
kuma suke ciyarwa daga abinda Muka azurtasu a sirrance da bayyane to 
suna tsammanin wani kasuwanci da babu hasara “ domin Ya cika masu 
ladansu kuma Ya Kara masu daga falalarsa». [Fadir: 29-30]. 


Shine kasuwanci mai riba abar nunnunkawa, wanda ya karanta harafi 
guda daga cikinsa to yana da lada guda saboda shi, kuma lada guda za'a 
nunnunka shi zuwa goma kwatankwacinsa, kuma koyonsa ya fi alkhairi 
sama da dukiyoyin duniya; Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a 
gare shi- ya ce: «shin dayanku bazai yi sammako ba, zuwa masallaci sai 
ya nemi sani -watau: ya koya- ko ya karanta Ayoyi biyu daga littafin 
Allah ya fi alkairi daga rakuma biyu mata, kuma uku sunfi uku alkairi, 
kuma hudu sunfi hudu alkairi, da kuma gwargwado-gwargwado irin 
haka na rakuma». [Muslim ya ruwaito shi], kuma «Gwani wajen karanta 
Alkur'ani yana tare da jakadu masu daraja masu biyayya —Mala'iku-». 
(Bukhari da Muslim suka ruwaito shi). 


Majalisun karatun Alkur'ani da wuraren koyonsa, mafatar saukar 
natsuwa da rahama ne ga masu koyarwarsa da masu koya; Annabi —yabo da 
aminci ya tabbata a gare shi- : «Babu wasu mutane da zasu taru a wani 
daki daga dakunan Allah, suna karanta littafin Allah suna koyonsa a 
tsakaninsu, face sai natsuwa ta sauka masu, kuma rahama ta lullube su, 
kuma Mala'iku sun kewaye su, kuma Allah Ya ambacesu a cikin 
wadanda suke wurinsa». [Muslim ya ruwaito shi], kuma da sauraronsa ne 
ake samun rahama; Allah Mai tsarki Ya ce: 


z 
Sre 
4 


ya AA oF 
0 yam — Sa) 
«Kuma idan ana karanta Alkur'ani to ku saurara kuyi shiru domin 
tsammani ku za'a maku rahama». [Al-a'araf: 204]. 


4, 


KA Ak ol Sig AN GA 


Riko dashi da karanta shi wasiyyar Annabi -yabo da amincin Allah sun 


GIRMAN ALKUR'ANI 57 


tabbata a gare shi- ce ga al'umma; an tambayi Abdulahi dan Abi Aufa -Allah 
Ya yarda dasu- game da wasiyyar Manzon Allah -yabo da amincin Allah 
sun tabbata a gare shi-, sai yace: «yayi wasicci da littafin Allah». [Bukhari 
da Muslim suka ruwaito shi], Ibnu Hajar -Allah Ya jiKansa- ya ce: «Abin 
nufi da wasicci da littafin Allah: kiyayeshi a zahiri da haddace shi; don haka 
sai a darjtashi a tsare shi, abi abinda ke cikinsa, kuma a dawwama kan 
karantashi da koyonsa, da koyar dashi». 


Mahaddacin Alkur'ani abin darajtawa ne a cikin rayuwarsa, da kuma 
bayan mutuwarsa; a cikin rayuwa: «Wanda ke limantar mutane; 
mafificinsu a karatun littafin Allah». [Muslim ya ruwaito shi], a bayan 
rasuwa kuma: «Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya 
kasance yana hada tsakanin mutum biyu cikin wadanda aka kashe a Uhudu 
cikin tufafi guda, sa'annan sai yace: wanene cikinsu yafi haddar Alkur'ani?, 
idan akayi masa nuni zuwa dayansu; sai ya gabatar dashi a cikin ramin 
kabari). [Bukhari ya ruwaitoshi]. 


Kuma ma'abota Alkur'ani sune mafiya alkhairin abokan zama ga 
mutum; «Makaranta Alkur'ani sun kasance sune abokan zaman Umar -Allah 
Ya yarda dashi- da kuma shawararsa». [Bukhari ya ruwaitoshi]. 


Kuma shi hujja ne ga ma'abotansa ranar sakamako, kuma mai ceto ne 
kuma abin karbar cetonsa ne a wajen Ubangijin talikai; Annabi -yabo da 
amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya ce: «Ku karanta Alkur'ani; domin 
shi zai zo ranar tashin alkiyama yana mai ceto ne ga ma'abocinsa». [Muslim 
ya ruwaito shi], kuma ma'abocin Alkur'ani yana bisa Kololuwar matakan 
Aljannah, «Ana cewa ma'abocin Alkur'ani: ka karanta kayi sama, ka 
rera kamar yadda ka kasance kana rerawa a cikin duniya, domin lallai 
matsayinka yana gurin Karshen ayar da zaka karanta ta». [Abu Dawuda 
ya ruwaito shi]. 


Bayan Haka; Ya ku Musulmai: 

To shi farin ciki da Alkur'ani mai girma da koyar dashi yana daga mafi 
daukakar matsayin imani, kuma babu wani da yake wadatuwa ga barin 
littafin Allah, domin Annabinmu Muhammad -yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi- shine mafi kamalar mutane hankali, kuma kamalar 
hankalinsa bai shiryar dashi zuwa ga dai-dai ba, sai da Alkurani ne 
shiriyarsa ta kasance; Allah Mai tsarki Ya ce: 


film GS SN ob ses LAs BD 


= 


«Kace idan na bata, to na bata ne a bisa zabin kaina, kuma idan na 


58 IMANI DA LITTATTAFAI 


shiriya to bisa abinda Ubangiji na Yake min na wahayi ne». (Saba'i: 50], 
kuma mafi dacen mutane shine mafi kusancinsu da littafin Allah, kuma 
shine daraja da dacewar musulmai, kuma daukaka da abin alfaharin masu 
tasowa, kuma shi aminci ne ga tarayyar mutane, kuma albarka ce garesu, 
kuma cikinsa akwai natsuwa, da daukaka, da yardar Ubangijin talikai. 


Ina neman tsarin Allah daga shaidan jefaffe 


2 


oft Beene LIA BAe LA on TO w 
Kiil KAS SAR id o IA 


2 


Ales! Ae SA EG 


«Ya ku mutane hakika wa'azi ya zo maku daga Ubangijinku da kuma 
waraka na abinda ke cikin Kiraza, da kuma shiriya da rahama ga muminai». 
(Yunus: 57]. 


Allah Ya min albarka tare da ku cikin Alkur'ani mai girma... 


GIRMAN ALKUR'ANI 59 


HUDUBA TA BIYU 


Dukkan yabo sun tabbata ga Allah bisa kyautatawarSa, kuma godiya ta 
tabbata a gareShi akan datarwarSa da kuma ni'imominSa, kuma ina 
shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai baShi da 
abokin tarayya ina mai girmamawa ga al'amarinSa, kuma ina shaidawa 
Muhammad bawanSa ne kuma manzonSa ne, yabon Allah ya tabbata gare 
shi da iyalansa da sahabbansa, kuma yayi dadin aminci, aminci mai Karuwa. 


Bayan Haka; Ya ku Musulmai: 
Wanda yabi Alkur'ani shiriya zata same shi, wanda kuma ya juya masa 
baya, zai dulmiya cikin halaka; Allah Mai tsarki Ya ce: 


QZ 2° a 4 ILA > < 
{AY dha ERA yd } 
«to wanda duk yabi shiriyaTa, to bazai bata ba, kuma bazai tabe ba», 
kuma babu wata hanya ga shiriya ba tare dashi ba. 


Kuma wanda aka shamakance zuciyarsa daga amfanuwa dashi bazai 
taba shiriya da waninsa ba, Allah Mai tsarki Ya ce: 


«to da wane zance ne komabayansa zasuyi imani». [Almursalat: 50], 
Kuma kamar yadda Alkur'ani yake daukaka ma'abocinsa, to lallai shi yana 
Kasakantar da wanda yayi gaba dashi; Annabi -yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi- ya ce: «Lallai Allah Yana daukaka wasu mutane da 
wannan littafin, kuma yana Kaskantar wasu dashi». [Muslim ya ruwaito 
shi]. 

Kuma maganar Allah mabuwayiya ce mai girma, wanda ya musunta 
wani harafi daga cikinta, ko yayi izgili da ita; ya kafirta; Allah Mai tsarki Ya 
ce: 


2 2 ec el oa? a an = oe am 2 ae “ae Be GS a 
AKA RAS 3G WIKAN WI A gang cals Au E% 


«Kace da Allah da ãyoyinSa da manzonSa kuka kasance kuke izgili * 
Kada ku bada uziri hakika kun kafirta bayan imaninku». [At-taubah: 65-66], 
Kuma babu wani da zai yi izgili da littafin Allah ko ma'abotansa ko koyar 
dashi face sai Allah Ya tabar dashi; don haka ya dace da musulmi ya taimaki 
littafin Ubangijinsa, kuma rika jin buwaya dashi; domin ya samu Kololuwar 
darajoji. 

Sannan ku sani lallai Allah Ya umurceku da yin salati da sallama ga 
AnnabinSa... 


IMANI DA MANZANNI 


ANNABAWA DA MANZANNI 63 


ANNABAWA DA MANZANNI”) 


Godiya ta tabbata ga Allah Wanda Ya kadaita da girma da daraja, 
wanda Ya siffantu da sifffofi na kamala, wanda ake tsarkake shi daga 
makamanta da wasu irinSa, ina gode maSa tsarki ya tabbata a gare Shi, 
kuma ina gode maSa irin godiyar da zata Kara ni'ima agareni kuma ta kare ta 
(ni'imar) daga gushewa. 


Kuma ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Shi kadai 
baShida abokin tarayya, Wanda Shine Babba Madaukaki. 


Kuma ina shaidawa cewa Annabinmu Muhammad bawanSa ne kuma 
ManzonSa ne, mai girman darajoji, da madaukakan dabi'u, yabon Allah ya 
tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa mafiya alkairin sahabbai da 
iyalai, da wanda ya bishi da kyautatawa har zuwa ranar makoma. 


Bayan Haka: 

Kuji tsoron Allah —ya ku bayin Allah- hakikanin tsoro; duk wanda yaji 
tsoron Ubangijinsa Zai kiyaye shi, wanda kuma ya fuskance Shi zai taimake 
shi ya shiryar dashi, wanda kuma ya gode maSa Zai Kara masa kuma zai 
gamsar dashi. 


Ya ku Musulmai: 

Hakika Allah ya turo Manzanni yayinda kowane mutane sun dogara da 
duhunnan ra'ayoyinsu, da dulmiyar batansu, sai Allah Ya shiryar da halittu 
dasu, kuma ya fayyace hanyoyi dasu, babu hanya zuwa ga dacewa da 
rabauta sai bisa hannuwansu, kuma ba'a samun yardar Allah sai da binsu. 


Kuma yin imani dasu tushe ne daga tussan imani, muna yin imani dasu 
a dunkule kan abinda yake dunkule, da kuma afayyace kan abinda yake 
fayyace. 


Sun dauki ma'aunin adalci da gaskiya, Allah Ya ambaci ashirin da biyar 
daga cikinsu a cikin littafinSa tsakanin tsakanin Annabi da manzo, Abu 
Zharrin -Allah Ya yarda dashi- ya ce: «Nace ya Manzon Allah! Nawa ne 
Manzanni? Yace: dari uku da sha wani abu tari mai yawa». |Ahmad ya 
ruwaito shi]. 


Tawaga ce mai cigaba da shiriya da haske, wanda ya gabata yana 
bushara ga na baya daga cikinsu, na baya yana gasgata wanda ya gabata, sun 


(D An gabatar da ita ranar Juma'a, sha bakwai ga watan Rabi'ul akhir, shekara ta dubu daya 
da dari hudu da ashirin, bayan Hijira, a masallacin Annabi. 


64 IMANI DA MANZANNI 


cika da fasahar yarensu, da cikan kyawun bayanansu, da matukar 
tausasawarsu ga al'ummunsu da tausayinsu da rahamarsu, dangoginsu masu 
daraja ne, kuma tushensu madaukaka ne, Allah Ya halicce su a bisa cikar 
kamala da kyawu: 


gia bad es erie | 
«Allah Shine mafi sanin inda zai sanya saKonSa». [Al-an'am: 124]. 


Ya ku Musulmai: 

Shi tsarkake aiki ga Allah da tsantsance niyyah gare Shi, da dacewa da 
dai-dai wurin aiki; tushe ne wajen karbar ayyukan biyayya, kuma Manzanni 
sune mafiya tsananin mutane kai komo wajen tabbatar iklasi ga abin bauta: 


KIA ci a t FB CS > 


«Ya Ubangijinmu ka karba mana, lallai Kai Kaine Mai ji Masani». [Al- 
bakara: 12], kuma neman dukiya ta halal ga mai da'awa da nisantarsa daga 
shubuhohi da haramtattun abubuwa shi yafi sa tsammanin samun karbuwa, 
da kuma isa ga zukata, don haka ne Annabawa sukayi kokari wajen 
nemansu ga halal; don haka ne Dawuuda —aminci ya tabbata a gare shi- ya 
kasance baya cin komai sai na aikin hannunsa, haka ma Zakarriya —aminci 
ya tabbata a gare shi- ya kasance kafinta ne, kuma babu wani Annabi face 
sai da yayi kiwon tumaki: 

ik 25 


dens As Ah i ga GN ee > 


<Ya ku wadanda sukayi imani kuci daga dadada kuma kuyi aiki na 
gari». |Al-mu minuun: 51]. 


Ya ku Musulmai: 

Dadada cikin ayyuka da maganganu da halaye shine tafarkinsu, abinda 
suka shar'anta shine ma'auni wanda ake auna halaye da ayyuka, sune mafiya 
nagartar mutane game da zukata, kuma sun fisu zurfin ilimi, kuma sune 
mafiya yalwarsu acikin hakuri, siffofinsu abin yabawa ne, kuma halayensu 
abin darajtawa ne, masu biyayya ne ga iyaye, Allah Madaukaki Yana cewa 
game da Yahya —aminci ya tabbata a gare shi-: 


6 LEE SS As aly Ep 


«Kuma mai biyayya ne ga iyayensa, kuma bai kasance mai taurin kai 
ba, mai yawan sabo». (Maryam: 14], kuma masu gaskiya ne cikin alkawari: 


ANNABAWA DA MANZANNI 65 


race Ny SKA KETENE: 55 


«Kuma ka ambaci labarin Isama'il a cikin Alkur'ani, lallai shi ya 
kasance mai gaskiyar alkawari ne, kuma ya kasance Manzo ne kuma 
Annabi». (Maryam: 54]. 


kuma su masu hakuri ne da bi sannu: 


KINA wa dh 


<Lallai Ibarahim mai hakuri ne, mai kankan da kai, mai komawa ga 
Allah ne». [Huud: 75], kuma hakan kewaye yake da karamci da kyauta; 
Ibrahim ya kewaya a fakaice zuwa ga iyalinsa sai yazo da dan maraki mai 
kitse gasashshe, ya gabatar dashi ga baki guda uku, kuma wani mutum ya 
tambayi Manzon Allah -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- 
dukiya sai ya bashi wani garke na tumakai a tsakanin manyan duwatsu biyu. 
kamun kai da tsarkakuwa: 


GE aE of B55 reg: 


«Kuma lallai hakika na neme shi ta hanyar lalama da ya bada kansa sai 
ya Ki». | Yusuf: 32). 


kiyayewa mai kyau, da nuna halasci ga kyautatawar wasu: 


KA Ga Ed 


- 


«Yace ina neman tsarin Allah, lallai shi ubangida na» 


EA 


«ya kyautata masauki na». | Yusuf: 23], suna yafiya ga masu munanawa, 
kuma suna rangwame ga Keta: 


Ka JEN hs KAK ak ae Tp 
«babu kushewa kanku a yau, Allah Ya gafarta maku, kuma shine mafi 
jinkan masu jin Kai». (Yusuf: 92], kuma Manzon Allah -yabo da amincin 
Allah sun tabbata a gare shi- Ya cema manyan Kuraishawa yayinda ya 
mamaye Makkah: «ku tafi; ku 'yantattu ne», Allah Ya banbance su da 
hankula kammalallu da fahimtoci cikakku, da ilmummuka masu yawa: 


66 IMANI DA MANZANNI 


5 is 


Giles SS Sie Ng GL UG > 


«sai Muka fahimtar da Sulaimana ita, kuma kowanne Mun bashi 
annabta da ilimi». |Al-anbiya'i: 79], Kankan da kansu mai yawa ne, 
mafificinsu Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya 
kasance yana tatsar akuyarsa yana yima kansa hidima, yana dinke 
takalminsa. 


Ya ku Musulmai: 
Aljannah ba'a samunta sai da hakuri: 


GELS» 

«Babu masu samunta sai wadanda sukayi hakuri». [Fussilat: 35], kuma 
a yayin haduwar jarrabobi da tsanantar yanayi mazaje suke warewa kuma 
imani yake tabbata, kuma hakika Annabawa su hadu da ukubobi da bala'o'i 
daga masu saba masu; sun raina su kuma suna tsoratar dasu, sun dandana 
daga gare su, sun kai matuka wajen cutar dasu. 


Ai SN) 


Zamani da jayayya sun tsawaita tsakanin Nuhu —aminci ya tabbata a 
gare shi da mutanensa shekara dubu babu hamsin, kuma an aiko Ludu zuwa 
ga mutanen da ke tare hanya, suna cin amanan aboki, suna aikata miyagun 
laifuka a majalisunsu, kuma basa kunyar abokin zamansu, kuma abin buga 
misalin hakuri shine Ayyub —aminci ya tabbata a gare shi-; an jarrabe shi a 
gangar jikinsa da nau'ukan bala'i, kuma rashin lafiyansa ya tsawaita har ya 
zama abokin zama ya guje shi, sannan abokin dasawa ya maidashi abin 
tsoro, sai ya Kara hakuri da jinjina da godiya da neman lada, kuma sun 
zubda jinin Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- a yakin 
uhudu, suka karya hakoransa na gaba, kuma yaya shida ne na Annabi -yabo 
da amincin Allah sun tabbata a gare shi- suka rasu masa a cikin rayuwarsa, 
kuma ya shiga damuwa, zuciyarsa tayi taushi, idanunsa yayi hawaye, kuma 
an kashe wanda aka kashe cikinsu, Allah Ya ce: 


WA pat Aare Reset 
FRIAS 


«Kuma suna kashe Annabawa ba bisa hakki ba». |Ali-Imarin: 112). 


Annabawa sune mafiya mutane shan wahala, kuma sune suka fisu 
tsananin hakuri, Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- yana 
cewa: «Mafiya shan bala'in mutane sune Annabawa, sannan mafiya 
kamantuwa dasu sannan wadanda suke binsu a kamantuwa». [Nasa'i ya 
ruwaito shi]. 


ANNABAWA DA MANZANNI 67 


Ya ku Musulmai: 

Idan bawa ya tabbatar da dogaro ga Allah, kuma ya mika al'amari gare 
Shi, kuma bai yi sakaci da sabubba ba; budi zai zo masa daga sama, an 
sanya Alkhaleel —aminci ya tabbata a gare shi- a tafin majaujawa a dabai- 
baye a daure, sannan aka jefa shi cikin wuta, bai Kara kan fadinsa: «Allah 
Shine Mai isar mana, kuma madalla da Wannan Abin dogaron» ba, sai 
Allah Ya sanya ta sanyi da aminci, kuma an tsoratar da Manzon Allah -yabo 
da amincin Allah sun tabbata a gare shi- da yawan makiya da taruwarsu, sai 
yace: «Allah shine Mai isar mana, kuma madalla da Wannan Abin 
dogaron», sai Allah Ya tarwatsa taronsu, kuma ya bata makircinsu. 


Kuma da addu'a ne mai rauni zai samu Karfi, kuma mai bakin ciki yayi 
farinciki, kuma a nemi samun budi, Ayyuba —aminci ya tabbata a gare shi- 
ya kira Ubangijinsa: 

MINA atii 
& = neo KE Tg aa PU $ 

«Cewa ni cuta ta shafeni kuma kaine mafi jinkan masu jinkai». [Al- 
anbiya'i: 83], sai Ubangijinsa ya amsa masa sai yay aye cutarsa, kuma ya 
bashi iyalansa da kwatankwacinsu tare dasu, Kuma Zakariyya —aminci ya 
tabbata a gare shi, bayan raunin Kashinsa da kusantar ajalinsa, ya kira 
Ubangijinsa: 


EA 


EER K3 UE E. 


«Ubangiji kada ka barni makadaici, alhali kai ne mafi alkhairin masu 
gado». [Al-anbiya'i: 89], sai Ubangijinsa ya amsa masa Ya bashi Yahya 
kuma Ya gyara masa matarsa. 


Ya ku Musulmai: 

Cikar jin dadi yana cikin gyaruwar yaya, sune dangantaka mai wanzuwa 
kuma rayuwa ta biyu, kuma tare da abinda Manzannin Allah suka hadu 
dashi na wahalhalu, da munanan dabi'u daga mutanensu, to lallai hakan bai 
shagaltar dasu daga damuwarsu da gyaruwan iyalansu ba, Ibrahim —aminci 
ya tabbata a gare shi- ya kira dansa Isama'il domin daga ginshikan dakin 
Allah tare dashi, kuma Isma'il —aminci ya tabbata a gare shi- ya kasance 
yana umurtar iyalansa da yin sallah da zakkah, kuma Zakariyya ya kasance 
da iyalan gidansa suna rokon Ubangijinsu bisa kwadayi da tsoro, kuma sun 
kasance masu Kankan da kai a gare Shi. 


Ya ku bayin Allah: 
Yawan bauta dalili ne kan gaskiyar fuskanta ga Allah Ibrahim —aminci 


68 IMANI DA MANZANNI 


ya tabbata a gare shi- ya kasance mai biyayya ne ga Allah, kuma Dawuda — 
aminci ya tabbata a gare shi- ya kasance yana azumi yau ya sha gobe, kuma 
Annabinmu -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya kasance yana 
tsayuwar dare, har Kafarsa ta tsats-tsage. 

Ya kamata ga musulmi yayi koyi da shiriyarsu, kuma yayi koyida 
hakurinsu ya siffantu da jaruman BAI domin ya sadu da tawagarsu 


BA AS SI che Si adi $ 
«wadannan sune wadanda Allah Ya shiryar, to kayi koyi da shiriyarsu». 
[Al-an'am: 90], 


Ina neman tsarin Allah daga shaidan jefaffe 
aaah AN ngi NA oll E ODI L0G Sl E 5 > 
seats Ny Ingat 


1 


Ny 


«Kuma wanda yayi biyayya ga Allah da Manzo, to wadannan suna tare 
da wadanda Allah Yayi masu ni'ima na Annabawa da siddikai da shahidai 
da salihai, wadannan sun kyautata a matsayin abokai». [An-nisa'i: 69]. 


Allah Ya min albarka tare daku cikin Alkur'ani mai girma... 


ANNABAWA DA MANZANNI 69 


HUDUBA TA BIYU 


Godiya ta tabbata ga Allah matukar godiya, kamar yadda Ubangijinmu 
Yake so kuma Ya yarda. 


Kuma ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai 
baShida abokin tarayya, yana da godiya a gidan Karshe da farko. 


Kuma ina shaidawa Annabinmu Muhammad bawanSa ne kuma 
ManzonSa ne, wanda aka aiko shi da rahama da shiriya, yabon Allah ya 
tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da wanda ya tafi bisa shiriyarsu 
yabi gurbinsu. 


Bayan haka, Ya ku Musulmai: 

Takaicen takaitawar sakonnin sama: shine kira zuwa ga bautar Allah Shi 
kadai baShida abokin tarayya, da watsi da abinda ake bautawa koma 
bayanSa; Allah Mai buwaya da daukaka Ya ce: 


WAA 


AS A oS coh O53 oe Gad sa GS Gi 


£ as 


«Kuma baMu aiko wani manzo ba gabaninka face sai Munyi masa 
wahayi cewa lallai babu abin bautawa da gaskiya sai Ni don haka ku bauta 
maNi». [Al-anbiya'i: 25). 


Kuma Annabawa ba'a dagasu sama da matsayinsu, kuma baza'a sauke 
su kasa da matsayinsu ba, to su Manzannin Allah ne kuma bayinSa, ba'a 
Karyata su kuma ba'a gabatar masu da wani abu na nau'ukan bauta; saboda 
haka baza'a roke su koma bayan Allah ba, kuma baza'a nemi taimakonsu ba, 
kuma ba'a bakance ba'a yanka dominsu, kuma ba'a rantsuwa dasu, kuma 
ba'a neman waraka daga gare su. 


Abinda yake bijiroma mutane yana bijiro masu; to hakika Ibrahim — 
aminci ya tabbata a gare shi- ya ji tsroran bakinsa yayinda suka Ki cin 
abinci, kuma «wani Annabi daga cikin Annabawa ya sauka karkashin 
wata bishiya sai wata tururuwa ta cije shi». [Bukhari da Muslim suka 
ruwaito shi], kuma Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- 
yayi mantuwa cikin sallarsa, sai yace: «lallai ni mutum ne; ina mantuwa 
kamar yadda kuke mantuwa, idan na manta to ku tunatar dani». 
[Bukhari da Muslim suka ruwaito shi], kuma su suna cin abinci, kuma suna 
sha kuma suna jin yunwa, kuma suna bakin ciki, suna kuka, suna rashin 
lafiya, suna mutuwa, Baban Annabawa —aminci ya tabbata a gare shi- yana 
cewa: 


70 IMANI DA MANZANNI 


AAS fod cle wai 5b C55 Ola yai gal A all> 

«kuma Shine Wanda Yake ciyar dani kuma Ya shayar dani * kuma idan 
nayi rashin lafiya Shine ke warkar dani * kuma Shine wanda Yake kashe ni 
sa'annan Ya rayar dani». |Ash-shu'ara'i: 79-81], kuma Annabinmu 
Muhammad yana cema yarsa: «Ya ke Fadima yar Muhammad! ki 
tambaye ni daga dukiya ta abinda kika ga dama, bana wadatar maki da 
wani abu gameda Allah» [Bukhari ya ruwaito shi).' 


Allah Mai tsarki Shine Mai amfanarwa Mai cutarwa, kuma dukkan 
al'amari naSa ne Shi kadai; Yana bayarwa Yana hanawa, Yana rayawa Yana 
kashewa, Allah Madaukaki Yana cewa: 


«Kuma idan Allah Ya shafe ka da wata cuta babu mai yaye ta face Shi, 
kuma idan Ya nufeka da wani alkairi babu mai iya maida falalarSa, Yanaba 
wanda Yaga dama daga cikin bayinSa, kuma Shine Mai gafara Mai 
rahama». [Yunus: 107]. 


Sannan ku sani lallai Allah Ya umurceku da yin salati da sallama ga 
AnnabinSa... 


HAKKOKIN ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA A GARE SHI 71 


HAKKOKIN ANNABI YABO DA AMINCIN 
ALLAH SU TABBATA A GARE SH”) 


Dukkan godiya sun tabbata ga Allah, muna gode maSa, kuma muna 
neman taimakonSa, kuma muna neman gafararSa, kuma muna neman tsarin 
Allah daga sharrukan kawunanmu, da kuma zunubban ayukkanmu, wanda 
Allah Ya shiryar dashi, to babu mai batar dashi, kuma wanda Ya batar to 
babu mai shiryar dashi, kuma ina shaidawa babu Abin bautawa da gaskiya 
sai Allah, Shi kadai baShida abokin tarayya, kuma ina shaidawa Annabi 
Muhammad bawanSa ne kuma ManzonSa ne, yabo da Amincin Allah su 
tabbata a gare shi, da Iyalansa da kuma Sahabbansa, kuma Yayi aminci, 
aminci mai yawa. 


Bayan Haka: 
Kuji tsoron Allah —Ya ku bayin Allah- hakiKani jin tsoro, domin ni'ima 
tana cikin bin shiriya, tabewa kuma tana cikin biyema son zuciya. 


Ya ku Musulmai: 

Baiwoyin Allah kan bayinSa masu girma ne, kuma ni'imominSa kansu 
masu girma ne, kuma na daga mafi girman ni'imarSa: yadda Ya tura 
Manzanni suna masu bayanin saninSa, kuma suna kira zuwa ga tauhidinSa, 
kuma sune tsani tsakanin Allah da halittunSa a umurninSa da haninSa, 
kuma jakadu tsakaninSa da bayinSa, Allah Mai tsarki Ya ce: 


Wa 2 - A v o eee NG 
| PALA AAS i J g kia a; ® 


«Kuma hakika mun aika Manzo cikin kowacce al'umma, cewa su 
bautawa Allah su nisanci dagutu». [An-nahli: 36]. 


Kuma babu hanya zuwa ga samun dacewa a duniya da lahira sai ta 
haninsu, kuma babu hanya zuwa ga sanin daddada da mummuna a bisa 
fayyacewa sai ta hanyarsu, kuma ba'a samun yardar Allah da dai sai ta 
hanyarsu, shaikul Islam -Allah Ya jikansa- yace: «Manzanci larura ce ga 
bayi basu da makawa gameda shi, kuma buKatarsu zuwa gare shi yana sama 
da bukatarsu ga kowane abu, kuma Manzanci shine ran duniya, da hasken 
ta, da rayuwarta, kuma babu wanzuwa ga mutanen duniya face sai gadon 
Manzanni suka bari ya kasance samamme ne a cikinsu, domin idan gadon 
da Manzanni suka bari ya dishe daga ban Kasa, suka shafe baki daya; Allah 


An gabatar da ita ranar Juma’a, sha uku ga watan Rabi'ul akhir, shekara ta dubu daya da 
dari hudu da talatin da shida, bayan Hijira, a masallacin Annabi. 


72 IMANI DA MANZANNI 


Zai rusa duniyar sama da kasa, kuma sai Ya tayar da Alkiyamay». 


Kuma mafi alkhairin Manzanni shine Annabinmu Muhammad -yabo da 
amincin Allah sun tabbata a gare shi-, kuma darajar al'ummarsa da 
daukakarta matsayinta saboda shi ne, Ibnu Khatheer -Allah Ya jikansa- ya 
ce: «kuma abin sani wannan al'ummar ta samu kaiwa gaba cikin alkhairai da 
Annnabinta Muhammad -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi-», 
kuma saboda falalarsa ne sahabbansa suka kasance mafiya alkhairin 
sahabban wani Annabi, kuma zamaninsa shine mafi alkairin zamani, kuma 
ba'a fifita shi ba face sai dashi, kuma saboda falalar da Allah Yayi masa, ya 
kasance mafi yawan mabiya tsakanin Manzanni a ranar alkiyama. 


Allah Ya zabe shi tsakanin mutane sai ya kasance shugaban yayan 
Adam, kuma Allah Ya zabe shi kan halittu sai ya zama mafi alkhairinsu, 
Wanda -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya ce: «Lallai Allah 
Ya zabi Kinanah daga cikin yayan Isma'il, kuma Ya zabi Kuraishawa daga 
cikin Kinanah, kuma Ya zabi banu Hashim daga cikin Kuraishawa, kuma 
Ya zabeni daga cikin banu Hashim». [Muslim ya ruwaito shi]. 


Allah Ya girmama shi sai Yayi rantsuwa da shekarunsa, kuma bai 
kirashi a littafinSa ba da suna tsagwaro kamar sauran annabawa; ba haka 
bama, Bai kira shi ba sai da suna na Annabta da Manzanci, Allah Ya 
yalwata Kirjinsa, kuma ya gafirta zunubinsa, kuma ya daga ambatonsa, 
kuma Allah Ya riki alkawarin Annabawa na yin imani dashi; Allah Mai 
tsarki Ya ce: 


gge Ao ae 
Ta JE Gol eas Se sich tale JE Meal 


«Kuma yayinda Allah Ya riki alkawarin Annabawa, saboda abinda na 
baku na littafi da hikima, sannan sai wani Manzo yazo maku yana mai 
gaskata abinda ke tare daku, lallai zakuyi imani dashi kuma lallai zaku 
taimake shi, yace: shin kun tabbatar kuma kun riki alkawari na kan haka, 
suka ce mun tabbatar». [Ali-Imran: 81], Ibnu Khatheer -Allah Ya jikansa- 
ya ce: «shine jagora mafi girma wanda idan da a kowanne zamani aka same 
shi, da ya kasance shine ya wajaba ayi masa biyayya, shine abin gabatarwa 
kan Annabawa dukkansu, don haka ne ya kasance limaminsu a daren Isra'i 
yayinda suka hadu a baitul Makdis». 


Allah Ya cika Annabta da Manzanci dashi: 


HAKKOKIN ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA A GARE SHI 73 


AN 


4 sel Bes ail 3,25 SI US aU ka Kep 


«Muhammad bai kasance mahaifin daya daga cikin mazajenku ba, sai 
dai Manzon Allah ne kuma cikamakon Annabawa». [Al-ahzab: 40], kuma 
Ya cika Addini dashi: 


6 te LS En gaa Ke ety Se, Seid sl 


«A yau Na kammala maku Addininku, kuma Na cika maku ni'imaTa, 
kuma Na yardar maku da Musulunci matsayin addini». [Al-ma'idah: 3], 
Allah Ya Karfafe shi da ayoyi, kuma Ya saukar masa da mafi falalar littafi, 
kuma ya kare AddininSa, kuma Yayi alkawarin taimakonsa. 


Yin imani dashi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- da sonsa 
da gaskata shi tushe ne daga tussan Addini, an hada shaida gare shi da 
Manzanci da shaida ga Allah da kadaitaka, Allah Ya aiko shi ga larabawa da 
ajamawa, da mutane da aljanu; Allah Mai tsarki Ya ce: 


4 Cf AKI YAN Bs b> 


«Kace ya ku mutane lallai ni Manzon Allah ne gare ku baki daya». [Al- 
a'ar af: 158). 


Allah Ya aiko shi domin rahama ga talikai, sai suka samu amfani da 
Manzancinsa, kuma jin kansa da muminai kebabbe ne, Allah Mai tsarki Ya 
ce: 


8. PL 


dn pam eS 


«kuma rahama ne ga wadanda sukayi imani daga cikinku». [At-taubah: 
61], bai bar wani alkhairi ba face ya nuna wa al'uma shi, kuma babu wani 
sharri face ya gargade mu daga gare shi; wanda yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi ya ce: «Duk abinda zai kasance tattare dani na alkairi, 
bazan taskance shi daga gare ku ba». [Bukhari da Muslim suka ruwaito 
shi]. 


Kuma wanda duk bai yi imani da Annabi -yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi- kuma ya bishi ba, Allah Ya masa gargadi da wuta, Allah 
Mai buwaya da daukaka Ya ce: 


74 IMANI DA MANZANNI 


«wanda bai yi imani da Allah da ManzonSa ba, to lalla Mu Mun tanadi 
wuta mai balbala ga kafirai». |Al-fat'hi: 13]. 


Kuma ma'abota littafi wajibi ne a gare su suyi imani dashi da binsa, 
Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya ce: «Na rantse da 
wanda ran Muhammad yake hannunSa, babu wani da zai ji labari na 
daga cikin wannan al'ummar, -bayahude ne ko banasare-, sa'annan ya 
mutu bai yi imani da abinda aka turo ni da shi ba, face sai ya kasance 
daga cikin ma'abota wuta». [Muslim ya ruwaito shi]. 


Kuma mutane basa iya wadatuwa daga yin imani da Annabi -yabo da 
amincin Allah su tabbata a gare shi- da yi masa biyayya a kowane wuri, da 
zamani, dare da rana a halin tafiya da zaman gida, a fili da boye, jama'a ne 
ko dai-dai ku, Shaikul Islam -Allah Ya jikansa- ya ce: «kuma su sunfi 
bukatuwa zuwa ga haka fiye da abinci da abin sha; kai har fiye da numfashi; 
domin su duk lokacin da suka rasa hakan, to wuta itace sakamakon wanda 
ya Karyata Manzo -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- kuma ya 
juya baya daga yi masa biyayya». 


Da Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- Allah Ya 
tsarkake mu, kuma Ya sanar damu abinda bamu kasance mun sani ba, Allah 
Mai buwaya da daukaka Ya ce: 


EN an 4 pl KE E 
ashe BAe IE sea Nn SENI 3 EK RP 
ui Z 2 GL LOS Y-9- Ca 
bond SS MMS a WIE ob SSG ees sah 


«Shine wanda Ya tayar a cikin ummiyyai -wadanda basa iya rubutu da 
karatu- da wani Manzo daga cikin su, yana karanta masu ayoyinSa kuma 
yana tsarkake su, kuma yana koyar dasu littafi da hikima, duk da su sun 
kasance gabanin haka cikin bata mabayyani». [Al-jumu'ah: 2], Ash-shafi'i - 
Allah Ya jikansa- ya ce: «to babu wata ni'ima da zata wuni damu, ta 
bayyana ko ta boyu, da muka samu wani rabo a cikin Addini ko a duniya, ko 
aka tunkude mana wani abin ki da ita a cikinsu ko cikin daya daga cikinsu, 
face Muhammad -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- shine 
sababinta, jagora zuwa ga alkhairinta, kuma mai shiryarwa zuwa shiriyarta». 


Kuma imanin bawa da Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a 
gare shi- baya tabbatuwa sai da yi masa biyayya; Allah Madaukaki Ya ce: 


ail AL IE IPA ale 
«Wanda yayi biyayya ga Manzo to hakiki yayi biyayya ga Allah». [An- 


HAKKOKIN ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA A GARE SHI 75 


nisa'i: 80], kuma hakika Allah Yayi umurni da yi masa biyayya a sama da 
wurare talatin cikin Alkur'ani, kuma Ya gwama tsakanin biyayyarSa da yi 
masa biyayya, kuma ya gwama tsakanin saba maSa da saba masa, wanda 
yayi masa biyayya ya rabauta: 


ANANG NG naa of a BP ys ee 
g be Dp 5G I sayana ail bos Y 


«kuma wanda yayi biyayya ga Allah da ManzonSa, to hakika ya rabauta 
rabauta mai girma». | Al-ahzab: 71). 


Mafi girman dabi'un tsoron Allah da kuma mafi Karfinsu da kuma 
tushensu: kadaita Allah da bauta, da kadaita Manzo -yabo da amincin Allah 
sun tabbata a gare shi- da biyayya; Allah Madaukaki Ya ce: 


Wa ee KE hs ka 


«kuma abinda Manzo yazo maku dashi, to ku rike shi kuma abinda ya 
haneku gameda shi to ku hanu», kuma cikin haka akwai rayuwar mutum da 
jin dadinsa, Allah Madaukaki Ya ce: 


KO SES dts AA ick call ils > 


«Ya ku wadanda sukayi imani ku amsa ga Allah da ManzonSa idan ya 
kiraku ga abinda yake rayaku». [Al-anfal: 24], kuma fitina tana cikin saba 
masa; Allah Mai buwaya da girma Ya ce: 


GEN ENS Fan 39) ae te Wd aA fe MA ya DAH b 


«to wadanda suke sabama umurninsa su kiyayi fitina ta same su, ko 
azaba mai radadi ta same su». [An-nuur: 63]. 


Kuma wanda duk ya baudema Manzon Allah zai kaskantar dashi, Allah 
Madaukaki Ya ce: 


CANT GAN Aas al OSE Gall OL > 
«Lallai wadanda suka baudema Allah da ManzonSa wadannan suna 
cikin KasKantattu». [Al-mujadalah: 20], kuma wanda ya Kyamaci sunnarsa 
anyi masa gargadi da barrantar Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a 
gare shi- daga gare shi, wanda -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare 
shi- ya ce: «wanda duk ya Kyamaci sunnata, to baya tare da ni». 
(Bukhari da Muslim suka ruwaito shi). 


76 IMANI DA MANZANNI 


Kuma yana daga hakkinsa -yabo da amincin Allah su tabbata a gare shi- 
: kada a bautama Allah sai da abinda ya shar'anta, ba da soye-soyen rai da 
bidi'o'i ba, kuma babu wani mai ra'ayi tare da wata Sunnah da Manzon Allah 
-yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya sunnanta ta, wanda -yabo 
da amincin Allah sun tabbata a gare shi- yace: «wanda ya aikata wani aiki, 
umurninmu bai kasance acikinsa ba, to an mayar masa». [Muslim ya 
ruwaito shi]. 


Sonsa yana daga mafi girman wajiban Addini, kuma gama-garin 
soyayya bata wadatarwa; ba haka ba; wajibi ne ya kasance wata soyayya ce 
doriya kan soyayyar dukkan halittu, har a bisa karan kai; wanda -yabo da 
amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya ce: «Dayanku bazai cika imani 
ba, har sai na kasance nafi soyuwa gare shi fiye da mahaifinsa da dansa 
da mutane baki daya». [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi], kuma bawa 
bazai samu zakin imani ba sai da hakan, wanda -yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi- ya ce: «Abubuwa uku wanda suka kasance tare dashi, 
ya samu zakin imani saboda su: wanda ya kasance Allah da ManzonSa 
sunfi soyuwa a gare shi sama da waninSu, kuma ya so mutum baya 
sonsa sai don Allah, kuma ya Ki da ace ya koma cikin kafirci bayan 
Allah Ya tsamar dashi daga gare shi, kamar yadda yake Kin ace an 
wurga shi cikin wuta». [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi]. 


Kuma soyayya ta gaskiya tana bayyana cikin kwai-kwayo; Allah Mai 
buwaya da girma Ya ce: 


K3 Hp WA AS ols ES BP 


«Kace idan kun kasance kuna son Allah, to ku bini, Allah Zai so ku, 
kuma Ya gafarta maku zunubanku». [Ali-Imran: 31], kuma mai gaskiya 
cikin soyayyarsa za'a tayar dashi tare dashi a lahira, wani mutum ya zo 
wurin Manzon Allah -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- sai 
yace: «Ya Manzon Allah! Ya zaka ce gameda wani mutum ya so wasu 
mutane amma bai sadu dasu ba?, sat Manzon Allah -yabo da amincin Allah 
sun tabbata a gare shi- yace: Mutum yana tare da wanda yake so». 
(Bukhari da Muslim suka ruwaito shi]. 


Kuma yana daga soyayyarsa: yin gaskiya gare shi da yin imani dashi, da 
abinda yazo daga gare shi, da kuma riko da biyyarsa, da zabar sunnarsa, da 
yada ilmominsa, da girmama al'amarinsa, da son majibintansa, da kin 
makiyansa; wanda -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya ce: 
«Addini nasiha ne; muka ce ga wa? Yace: ga Allah, da littafinSa, da 
ManzonSa, da jagororin Musulmai, da gama-garinsu». [Muslim ya 


HAKKOKIN ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA A GARE SHI 77 


ruwaito shi]. 


Girmama shi da darajta shi yana daga ginshikan Addini, kuma yana 
daga hikimomin aiko shi; Allah Madaukaki Ya ce: 


Wa 893529 Ayas ae bee kk Vis Kah Beil EB 
g Iu ae 3 53 Bog A 33 


«Lallai Mu Mun aiko ka, mai shaida kuma mai bushara mai gargadi * 
domin kuyi imani da Allah da ManzonSa kuma ku girmama shi ku darajta 
shi, kuma kuyi maSa tasbihi safiya da maraice». [Al-fathi: 8-9], Al-halimi - 
Allah Ya jikansa- ya ce: «Hakkokin Manzon Allah -yabo da amincin Allah 
sun tabbata a gare shi- sunfi daraja da girma, da kima, kuma sunfi lazimta 
kanmu, kuma sunfi wajabtuwa kanmu sama da hakkokin iyayen gida kan 
bayinsu, da iyaye kan yayansu; saboda Allah Madaukaki Ya tseratar damu 
daga wuta dashi a lahira, kuma Ya kare mana rayukanmu dashi, da 
jukkunanmu, da mutuncinmu, da dukiyoyinmu, da iyalanmu, da yayanmu a 
duniya, sai Allah Ya shiryar damu dashi, saboda idan munyi masa biyayya 
cikinta zai kaimu zuwa ga Aljannar ni'ima». 


Mafi girman wanda yasan mastayinsa: sune sahabbansa -Allah Ya yarda 
dasu-: Urwatu dan Mas'ud -Allah Ya yarda dashi- ya ce: «wallahi! hakika na 
shiga wurin sarakuna, kuma na shiga wurin kisra da Kaisar da naja shi, 
wallahi banga wani sarki da dai ba sahabbansa suke girmama shi ba, yadda 
sahabban Muhammad -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- suke 
girmama Muhammad, idan yayi magana suna sassauta sautukansu a 
wurinsa, kuma basa iya kafa gani zuwa gare shi sabo da girmama shi». 
(Bukhari ya ruwaito shi]. 


Kuma mafiya tsananin soyayya gare shi sune sahabbansa, Amru dan Asi 
-Allah Ya yarda dashi- ya ce: «babu wani da ya kasance yafi soyuwa gare 
ni, sama da Manzon Allah -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi-, 
kuma babu wanda yafi girma a idanuwa na sama dashi, kuma ban kasance 
ina iya cika ido na dashi ba saboda girmama shi, da za'a tamabaye ni da na 
siffanta shi bazan iya ba, saboda ban kasance ina cika ido na dashi ba». 
[Muslim ya ruwaito shi]. 


Wanda yasan sirarsa da sunnarsa, ko yaji labarinsa kuma shi mai iya 
adalci a kansa, ba abinda zai iya face ya girmama shi, sarakunan Nasara 
sunji labarinsa sai suka girmama shi, Hirakla ya ce: «da na kasance gurinsa 
da na wanke duga-dugansa». [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi], Ibnu 


78 IMANI DA MANZANNI 


Hajar -Allah Ya jikansa- ya ce: «Kuma a cikin takaitarsa kan ambaton 
wanke Kafafuwansa akwai nuninsa zuwa ga cewa baya neman wani 
jagoranci idan ya isa gare shi cikin Koshin lafiya, ko wani matsayi, kawai 
yana neman abinda albarka zata samu dashi ne». 


Jigon ladabi game da Manzon Allah -yabo da amincin Allah sun tabbata 
a gare shi-: shine cikar sallamawa gare shi, da mika wuya ga lamarinsa, da 
tarbar labarinsa da karba da gaskatawa, kuma yana daga ladabi gameda shi: 
kada ayi tunanin cewa akwai ruduni acikin maganarsa; ba haka ba, ya 
wajaba ayi tunanin cewa akwai ruduni acikin ra'ayoyi masu cin karo da 
maganarsa, kuma kada a gwara maganarsa da Kiyasi, kuma kada karbar 
abinda yazo dashi ya tsayu kan amincewar wani, Ibnul Kayyim -Allah Ya 
jiKansa- ya ce: «Hankali tare da wahayi, kamar gama garin mutum ne tare da 
mai bada fatawa malami; ba haka bama, ai shi yana kasa da wannan da 
matakai dayawa da bazasu lissafu ba». 


Kuma yana daga mafiya girman hakkokinsa: saukar dashi matsayin da 
Ubangijinsa Mai buwaya da girma Ya saukar dashi, na bauta da Manzanci; 
baza'a daga shi zuwa ga matsayin Ubangijintaka ba har a rika rokonsa 
komabayan Allah, kuma baza'a rage masa matsayinsa ba, har a bar binsa. 


Bayan Haka, Yã ku Musulmai: 

Annabinmu Muhammad -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- 
Manzon Allah ne na gaskiya, Allah Ya so shi kuma Ya umurce mu da 
sonsa, kuma Ya aikoshi Ya umurcemu da gaskata shi, kuma Ya umurcemu 
da riko da shari'arsa, kuma ya buwayantar da shi Ya umurcemu da bashi 
kariya, kuma babu wani da zai shiga Aljannah sai da imani dashi, da bin 
gurbinsa. 


Ina neman tsarin Allah daga shaidan jefaffe 


< 


ÉG ade Sys Eee ALA 
Ga Ih It Ja 5 


«Hakika wani Manzo yazo maku daga kawunanku, mai nauyi ne a gare 
shi duk abinda zai wahalar daku, mai kwadayin alkairi ne gareku, kuma mai 
tausayi ne da jin Kai ga muminai».| At-taubah: 128]. 


Allah Ya min albaka tare daku cikin Alkur'ani mai girma... 


HAKKOKIN ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA A GARE SHI 79 


HUDUBA TA BIYU 


Dukkan yabo sun tabbata ga Allah kan kyautatawarSa, kuma godiya ta 
tabbata a gareShi kan datarwarSa da kuma ni'imominSa, kuma ina shaidawa 
babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai baShida abokin tarayya 
ina mai girmamawa ga al'amarinSa, kuma ina shaidawa Muhammad 
bawanSa ne kuma manzonSa ne, yabon Allah ya tabbata a gare shi da 
iyalansa da sahabbansa, kuma Kayi dadin aminci, aminci mai Karuwa. 


Ya ku Musulmai: 

Manzanci larura ne wajen gyara bawa a cikin rayuwarsa da komawarsa 
ga Allah, to kamar yadda lallai shi bashida wani gyaruwa a cikin lahirarsa 
sai da bin sakon Manzanci, to haka bashida gyaruwa a cikin rayuwarsa da 
duniyarsa face sai da bin Manzanci, ita buwaya tana cikin biyayya ga Allah 
da Manzonsa -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi-, kuma duk 
sa'adda mutum ya kasance mai koyi ne da Annabi -yabo da amincin Allah 
sun tabbata a gare shi- darajarsa zata daukaka. 


Kuma wanda duk ya ki Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a 
gare shi- ko shiriyarsa, Allah Zai tabar dashi, Ya wulakanta shi, Allah Mai 
tsarki Ya ce: 


zo> 
(Nan 


(FI Bele ap 


«Lallai mai kinka shine yankyakke -daga duk wani alkairi-». [Al- 
kauthar: 3], kuma kowacce al'umma tana girmama Annabinta da 
sahabbansa, kuma mafi daukaka ga wannan al'umma girmama Annabinta da 
son sahabbansa, dashi daukakarta yake da jin dadinta, da gabatuwarta kan 
al'ummu. 


Sannan ku sani lallai Allah Ya umurce ku da yin salati da sallama ga 
AnnabinSa... 


80 IMANI DA MANZANNI 


AMSAWA GA ALLAH DA MANZONSA YABO DA 
AMINCIN ALLAH SUN TABBATA A GARE SH) 


Dukkan godiya sun tabbata ga Allah, muna gode maSa, kuma muna 
neman taimakonSa, kuma muna neman gafararSa, kuma muna neman tsarin 
Allah daga sharrukan kawunanmu, da zunubban ayukkanmu, wanda Allah 
Ya shiryar dashi, to babu mai batar dashi, kuma wanda Ya batar to babu mai 
shiryar dashi, kuma ina shaidawa babu Abin bautawa da gaskiya sai Allah, 
Shi kadai baShida abokin tarayya, kuma ina shaidawa Annabi Muhammad 
bawanSa ne kuma ManzonSa ne, yabo da Amincin Allah su tabbata a gare 
shi, da Iyalansa da kuma Sahabbansa, kuma Yayi aminci, aminci mai yawa. 


Bayan Haka: 

To kuji tsoron Allah - ya ku bayin Allah- hakiKanin jin tsoro, domin 
mafi alkhairin guzuri shine abinda tsoron Allah ya kasance cikinsa, kuma 
mafi alkhairin aiki shine abinda ikhlasi ga Allah Majibinci ya gwamu dashi. 


Ya ku Musulmai: 

Allah Ya samar da mutane da aljanu domin bauta maSa, kuma Ya 
umurce su da kamanta umurnoninSa, kuma Ya rubuta dacewa ga ma'abota 
yimaSa biyayya, kuma bautarSa tsarki ya tabbata a gare Shi, itace shinge 
wanda duk ya shige shi zai kasance cikin amintattu, wanda kuma ya gabatar 
da ita ya kasance daga cikin masu tsira, kuma ita alkhairi ne tsagwaro babu 
cuta cikinta, Allah Mai ai da girma Ya ce: 


GEN BS Ca AES a ath ak ee a5 > 


«Kuma me nene kansu, da ace sunyi imani da Allah da ranar Karshe, 
kuma suka bayar daga abinda Allah Ya azurta su». [An-nisa'i: 39]. 


Kuma dukkan wani alkhairi a ban kasa, to saboda biyayyar Allah da 
ManzonSa ne, kuma sharri da radadi da damuwa dake samun bawa a karan 
kansa, to shi wannan saboda sabama Manzo ne yabo da aminci su tabbata a 
gare shi; 


Ibnul Kayyim -Allah Ya jikansa- ya ce: «kuma wanda ya lura da duniya 
da sharrukan dake aukuwa cikinta: zai san cewa duk wani sharri a duniya 
sababinsa shine sabama Manzo -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare 
shi-, da fita daga yimasa biyayya». 


®© An gabãtar da ita ranar Juma’a, ashirin da uku ga watan Rabi'ul Auwal, shekara ta dubu 
daya da dari hudu da talatin da biyar, bayan Hijira, a masallacin Annabi. 


AMSAWA GA ALLAH DA MANZONSA 81 


Kuma yana daga rahamar Allah ga bayinSa: ta yadda Allah Ya 
umurcesu da amsa masa; domin alkhairi ya same su, sai Yace: 


kih <2 AS sada 1 33 ot KD) Yati 


«Ku amsa ga Ubangijinku kafin wata rana tazo daga Allah wacce babu 
mai iya maida ta». [Ash-shuuraa: 47]; sai muminai suka amsama 
Ubangijinsu, kuma suka rabauta: 


E E E tA eS KUWA ee 50 Th ee med ait Whe a 
Kalla a YOO) sean $ 52) dgn A KAN NANGA) Ja  & 
>> HA 
gorii aii 


«Lallai abin sani maganar muminai tana kasancewa idan an kirasu zuwa 
ga Allah da ManzonSa domin yayi hukunci tsakaninSu: shine suna cewa 
munji munyi biyayya, kuma wadannan sune masu rabauta». [An-nur: 51], 
kuma da haka ne Allah Ya raya zukatansu, Ya daukaka darajarsu; Allah Mai 
tsarki Ya ce: 


4 KAA Ses iy | YANG 5 Asa ak an aa 


«Ya ku wadanda sukayi imini ku amsama Allah da Manzo idan sun 
kiraye ku, zuwaga abinda zai raya ku». [Al-anfal: 24]. 


Kuma wanda ya rigaya zuwaga biyayyar Ubangijinsa Zai Kara masa 
shiriya zuwa ga shiriyarsa, Allah Mai tsarki Ya ce: 


LER AIG Cb BG KA Gills D 


«Kuma wadannan da suka shiriya Zai Kara masu shiriya, kuma Ya basu 
sakamakon takawarsu». (Muhammad: 17], Shaikul Islam -Allah Ya jikansa- 
ya ce: «Kuma duk lokacin da mutum ya kasance yafi bin Annabinmu 
Muhammad -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi-; zai kasance yafi 
kadaita Allah da ikalasi gareShi a cikin Addini, kuma idan yayi nesa daga 
binsa wani abu daga Addininsa zai samu tawaya gwargwadon haka». 


Kuma wanda ya amsama Ubangijinsa za'a karbi addu'arsa, Allah 
Madaukaki Ya ce: 


«Kuma Yana amsama wadanda sukayi imani, kuma sukayi aiki na 


82 IMANI DA MANZANNI 


gari», watau: yana amsa addu'arsu, 
oe BD Me 
TAS ok Phys > 


«Kuma Yana Kara masu daga falalarSa». [Ash-shura: 26], banda haka 
ma, kuma Allah Zai so shi, Ya jikansa Ya shigar dashi Aljanna; Allah Mai 
buwaya da daukaka da Ya ce: 


KA sep Miles Gal 


«Ga wadanda suka amsama Ubangijinsu: akwai sakamako mafi kyau». 
[Ar-ra'adi: 18], watau: Aljanna. 


Kuma Manzanni —aminci ya tabbata a garesu- sun rigaya zuwa ga mika 
wuya da sallama; Allah Ya cema maji dadinsa Ibrahim -aminci ya tabbata a 
gare shi- 


band on LA Sep 


«Ka mika wuya, sai yace: na mika wuya ga Ubangijin talikai». 
[Albakarah: 131], kuma Ya umurceshi da yanka dansa wanda yake shine 
kadai dansa, da hannunsa, sai ya kwantar dashi ta gefen fuska domin yanka 
shi, kuma dansa Isma'il -aminci ya tabbata a ee yace masa: 


2-2 


bay NAG aie RIS ala Sep 


«Yace: Ya kai mahaifina ka aikata abinda ake umurtarka, zaka same ni 
in Allah Yaso cikin masu hakuri». [Assaffat: 102], kuma Musa -aminci ya 
tabbata a gare shi- yayi gaggawa domin yardar da Ubangiinsa, kuma yace: 


SEA II A3 | 
«Kuma na hanzarta zuwa gareKa ya Ubangiji, domin Ka yarda». [Daha: 
84]. 


Kuma Allah Ya riki alkawarin Annabawa cewa idan aka aiko da 
Annabinmu Muhammad -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- 
cikinsu, cewa zasuyi imani dashi, kuma su taimake shi, sai suka ce: 


eis 


«Sukace mun tabbatar da alkawarin». [Ali-Imran: 81]. 


Kuma Allah Yace ga Annabinmu Muhammad -yabo da amincin Allah 


AMSAWA GA ALLAH DA MANZONSA 83 


sun tabbata a gare shi-: 
@ 5382 > 


«tashi kayi gargadi». [Al-muddath'thir: 2], sai ya fita zuwa ga mutane 
yana mai kira zuwa ga tauhidi, kuma Yace masa: 


ES ta 


«kayi tsayuwar dare banda kadan daga cikinsa». [Al-muzzammil: 2], sai 
yayi tsayuwa har duga-duginsa suka tsats-tsage. 


Mataimakan Isa —aminci ya tabbata a gare shi- sun amsa masa, sai Isa 
yace masu: 


iG te MAE AI 


«su waye mataimakana zuwa ga (aikin) Allah?, sai Hawariyawa suka ce 
mune masu taimakon Allah, munyi imani da Allah». [Ali-Imran: 52]. 


Kuma aljanu sashinsu sun kwadaitar da sashi zuwa ga amsama kiran 
Allah: 


GI Ne Gi Shs KH an sah on 3G AI PS ka EE D 

«Ya ku jama'ar mu ku amsama mai kira zuwa ga Allah, kuma kuyi 
imani dashi, Zai gafarta maku zunubanku kuma Ya tsare ku daga azaba mai 
radadi». [Al-ahkaf: 31]. 


Kuma sahabbai -Allah Ya yarda dasu- sun samu falala; saboda 
sahabbantakarsu da ikhlasinsu, da rigayensu wajen amsama Allah da 
ManzonSa, sai daukakarsu ta Karu a wajen Allah, An umurcesu da fuskantar 
ka'aba, sai juya mafuskantarsu daga Masallacin Kudus zuwa gareta, yayinda 
suka ji batun canja ta, alhali suna cikin sallah, basu jinkirta aiwatarwan 
zuwa Sallar da take biyo mata ba. 


Kuma Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya 
kwadaitar ga yin sadaka, sai suka bayar da mafi tsadar dukiyoyinsu, sai 
Umar dan Alkhaddab —Allah Ya yarda da shi- ya bayar da rabin dukiyarsa, 
sai Abubakar Assiddik —Allah Ya yarda da shi- ya bayar da dukiyarsa baki 
daya, kuma wanda -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- «Wanda 
ya shirya rundunur Usrah; to yana da Aljanna, sai Usman -Allah Ya 
yarda dashi- ya shirya ta». [Bukhari ya ruwaito shi]. 


84 IMANI DA MANZANNI 


Kuma fadin Allah: 
- 44 z RB BH AK 
kosi Eel aa EAMG JF 


«Bazaku samu Aljannah ba har sai kun ciyar daga abinda kuke so». 
(Ali-Imarin: 92] ya sauka, sai Abu Dalha —Allah Ya yarda da shi- ya tashi 
zuwa wurin Manzon Allah -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi-, 
sai yace: «Ya Manzon Allah! Lallai mafi soyuwar dukiyata zuwa gareni 
itace Bairuha'a, kuma lallai na bada ita sadaka ga Allah». [Bukhari ya 
ruwaito shi]. 


Kuma da nuni daga Annabi -yabo da amincin Allah su tabbata a gare 
shi- ga Kananan sahabbai zuwa ga falalar tsayuwar dare sai suka kasance 
masu bauta ne ga Allah cikinsa; Wanda -yabo da amincin Allah sun tabbata 
a gare shi- yace ga Abdullahi dan Umar -Allah Ya yarda dasu- alhali yana 
Karami- «Madallah da mutum irin Abdullahi, inama ace yana sallatar 
wani abu na dare; to sai ya kasance bayan haka baya barci da dare sai dan 
kadan». [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi]. 


Kuma sun fanshi Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- 
da rayukansu domin biyayya ga Allah; Mikdadu dan Asawad -Allah Ya 
yarda dashi- yazo zuwa ga Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a 
gare shi- alhali shi yana addu'a kan mushrikai, sai yace: «Bazamu fada ba 
kamar yadda mutanen Musa suka ce: 

KO GS Ó SiG iii 

«to ka tafi kai da Ubangijinka kuyi yaki, lallai mu anan wurin masu 
zama ne», sai dai abinda zumu ce: zamuyi yaki a bisa dama da hagunka, da 
ta gabanka da bayanka, Ibnu Mas'ud —Allah Ya yarda da shi- ya ce: sai naga 
Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- fuskarsa tayi haske 
ya faranta masa rai, -watau: Maganarsa-». [Bukari da Muslim suka ruwaito 
shi]. 


Kuma sahabbai sun dakata daga wasu maganganu da ayyuka yayinda 
sukaji Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- yana hani 
gameda su, basu nemi Karin bayaninsa gameda su ba, saboda amsawa 
gareshi; A jahiliyya sun kasance suna rantsuwa da iyayensu harshunansu har 
sun saba da haka, sai Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- 
yace: «Lallai Allah yana hanaku da ku rantse da iyayenku, Umar -Allah 
ya yarda dashi- yace: to ina rantsuwa da Allah ban Kara rantsuwa dasu ba, 
tunda naji Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- yayi hani 


AMSAWA GA ALLAH DA MANZONSA 85 


gameda shi, da sani na ne, ko kuma hakaitowa nake, -watau: ina mai 
nakaltowa wannan lafazin daga wani na- ». [Bukhari da Muslim suka 
ruwaito shi]. 


Kuma a wata rana da akayi yunwa sun dafa wani abinci, sai suka barshi 
saboda hanin Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- gameda 
shi, a ranar Khaibar jakunan gida sun kasance halal ne sai suka dafa su, sai 
mai shelan Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- yayi kira: 
«Lallai Allah da ManzonSa Suna hanaku gameda namomin jakuna; 
domin lallai su Kazanta ne, daga aikin shaidan, Anas -Allah Ya yarda 
dashi- yace: sai aka kifar da tukwane da abinda ke cikinsu, kuma lallai su 
suna Bbararraka da nama». [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi]. 


Kuma giya ta kasance halal ce ga na farko farkon musulunci, daga jinsu 
gameda haninta daga wani mutumin da yake tafiya kan hanyoyi sai suka 
kwararar da ita, Abu Nu'uman -Allah Ya yarda dashi- ya ce: «Na kasance 
nine mai shayar da mutane a gidan Abu Dalha, sai haramcin giya ya sauka, 
sai ya umurci wani mai shela yayi shela, sai Abu Dalha yace: ka fita ka 
saurari ya wannan sautin yake nema yace: sai na fita nace: wannan wani mai 
shela ne yake shela: ku saurara lallai giya an haramta ta, sai yace min: ka 
tafi ka kwararar da ita, yace: sai tayi ta kwarara a layukan Madinah». 
[Bukhari da Muslim suka ruwaito shi], a wata riwayar: «Basu je sunbi 
bayaba, kuma basuyi tambaya gameda ita ba, bayan labarin mutumin». 
[Muslim ya ruwaito shi]. 


Kuma suna koyi -Allah Ya yarda dasu- da Annabi -yabo da amincin 
Allah sun tabbata a gare shi- gameda abinda suke sakawa, ba tare da ya 
musu maganar wani abu ba, Ibnu Umar -Allah Ya yarda dasu- yace: 
«Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- yayi wani zobe na 
zinare, kuma ya kasance yana sakashi sai ya sanya kansa ta cikin tafinsa, sai 
mutane suma sukayi zobuna, sannan sai shi wani lokaci ya zauna kan 
minbari sai a tubeshi, sai yace: lallai ni na kasance ina saka wannan 
zoben, kuma ina sanya kansa ta ciki; sai yayi wurgi dashi, sannan yace: 
Wallahi bazan Kara sakashi ba har abada; sai mutane suka jefar da 
zobunansu». [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi). 


Kuma Abdullahi dan Umar —Allah Ya yarda dasu- ya rubuta wasiyyarsa 
yayinda yaji fadin Annbi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- 
«Baya cancanta ga mutum musulmi,yana da abinda yake so yayi 
wasiyya kansa, zai kwana biyu, face wasiyyarsa tana rubuce a wurinsa, 
Ibnu Umar -Allah Ya yarda dasu- yace: wani dare bai wuce min ba, tunda 
naji Manzon Allah -yabo da amincin Allah su tabbata a gareshi- ya fadi 


86 IMANI DA MANZANNI 


haka; face wasiyya ta tana guri na». [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi]. 


Kuma sukayi gaggawa zuwa kiyaye harshunansu gameda abinda bai 
dace ba; domin kamantawa ga wasiyyar Annabi -yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi-; Jabir dan Sulaim -Allah Ya yarda dashi- ya ce: «Nazo 
wajen Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gareshi- sai nace: Ya 
Manzon Allah! Ni ina daga mutanen Kauye, kuma akwai jafa'insu a tattare 
dani; kamin wasiyya, yace: kada ka yadda ka zagi wani, yace: ban Kara 
zagin wani ba bayan fadin Manzon Allah -yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi-, koda akuya ce, koda rakumi ne». [Ahmad ya ruwaito 
shi]. 

Kuma sun mika wuya ga umurce-umurcen Annabi -yabo da amincin 
Allah sun tabbata a gare shi- a motsinsu da natsuwarsu, A ranar Khaibar 
Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya bada tuta ga 
Aliyyu -Allah Ya yarda dashi- kuma yace masa: «Ka tafi kada ka 
waiwaya, har sai Allah Ya baka nasara, sai Aliyyu yayi tafiya kadan, 
sannan ya tsaya bai waiwaya ba, sai ya daga murya: Ya Manzon Allah! — 
watau: ya daga muryarsa saboda nisansa daga Annabi -yabo da amincin 
Allah sun tabbata a gare shi- bai waiwaya ba; domin Kamanta fadin Annabi 
-yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- : a bisa mai zan yaki 
mutane?». [Muslim ya ruwaito shi]. 


Kum suka nisanci abinda ya hanesu gameda shi —koda ya kasance a 
wajen aikata abinda akayi hanin akwai maslaha a fili ga cin nasarar 
Musulmai-, Annabi -yabo da amincin Allah su tabbata a gare shi- ya ce ga 
Huzaifah a ranar yakin Al-ahzab: «Ka tashi ya kai Huzaifah! Kaje kazo 
min da labarin mutanen, kuma kada ka zaburar dasu zuwa gareni- 
watau: kadaga ka firgitasu, ta yadda zasu ganoka, su fuskanto kanmu-, 
yayinda yaje gurinsu yaga Abu Sufyan- kuma ya kasance a wannan lokacin 
shine jagoran mushrikai- yana kusa dashi, yana gasa bayansa da wuta, - 
watau: yana dumamashi saboda sanyi-, yace: sai na sanya wani mashi a 
tsakiyar kwari, sai na nufi na harbeshi, sai na tuna fadin Manzon Allah - 
yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi-: kuma kada ka zaburar 
dasu zuwa gareni, kuma da na harbeshi da na sameshi». [Muslim ya 
ruwaito shi]. 


Kuma binsu ga Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- a 
umurni da hani bisa imani ne da yakini tabbatacce, Rafi'u dan Khudaij - 
Allah Ya yarda dashi- ya ce: «Manzon Allah -yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi- ya hanemu gameda wani lamari, ya kasance mai amfani 
ne gare mu, amma biyayyar Allah da ManzonSa sunfi amfani». [Muslim ya 
ruwaito shi]. 


AMSAWA GA ALLAH DA MANZONSA 87 


Kuma wasu mata muminai sun gaggauta amsawa domin biyayya ga 
Allah; Hajara -aminci ya tabbata a gareta- ta dogara ga Ubangijinta, kuma 
tayi biyayya ga mijinta, kuma ta zauna a wani kwari wanda babu tsiro 
cikinsa ko ruwa, kuma a Makkah a wannan lokacin babu kowa, a zahirin 
yanayi hakan halaka ne gareta da danta, sai tacema mujinta Ibrahim -aminci 
ya tabbata a gare shi-: «Shin Allah ne Ya umurceka da wannan?, yace: 
eh, tace: Kenan baZai tozarta mu ba». [Bukhari ya ruwaito shi]. 


Kuma yayinda farlanta hijabi ya sauka ga sahabbai mata, a wannan 
lokacin bai kasance sunada wani yadi a gurinsu na yin hijabi ba, sai suka 
gaggauta zuwa ga yanka wasu tufafinsu domin kamanta umurnin Allah, 
suka rufe fuskarsu dashi, Aisha -Allah Ya yarda da ita- tace: «Allah Ya 
jikan matan muhajiran farko, yayinda Allah Ya saukar da: 


4 arti ine Sid > 


«Kuma lallai su sassauto da marufansu kan Kirazansu». [An-nuur: 31], 
sun tsaga gyautukansu —shine abinda ya Karu daga zannuwansu-, sai sukayi 
lullu6i dashi». [Bukhari Ya ruwaito shi]. 


Bayan Haka: Ya ku Musulmai: 

Lallai biyayyar Allah da ManzonSa tabbatarwa ne ga shaidawa guda 
biyu, da cikar bauta; idan wani umurni ya Kwankwasa jinka to ka gaggauta 
kamanta shi, alhali kana mai farin ciki mai murna da bautar Ubangijinka, 
kuma idan ya kasance hani ne to ka nisance shi kayi nesa dashi kana mai 
yakini da cutarwarsa, kana mai neman yardar Mahaliccinka. 


Ina neman tsarin Allah daga shaidan jefaffe 


PETA 


TAT 4 can 27 aul 
GOS 25 ADH AR A yag Piper AN als 133 $ 


«wanda yayi biyayya ga Allah da ManzonSa yaji tsoron Allah ya kiyaye 
shi, to wadannan sune masu rabauta». [An-nuri: 52]. 


Allah Yamin albarka ni daku cikin Alkur'ani mai girma... 


88 IMANI DA MANZANNI 


HUDUBA TA BIYU 


Dukkan yabo ya tabbata ga Allah bisa kyautatawarSa, kuma godiya ta 
tabbata a gare Shi akan datarwarSa da kuma ni'imominSa, kuma ina 
shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai baShi da 
abokin tarayya ina mai girmamawa ga al'amarinSa, kuma ina shaidawa 
Muhammad bawanSa ne kuma manzonSa ne, yabon Allah Ya tabbata gare 
shi da iyalansa da sahabbansa, kuma yayi dadin aminci, aminci mai Karuwa. 


Ya ku Musulmai: 

Mafi cikan mutane rayuwa shine mafi cikansu wajen amsawa (ga Allah 
da manzonSa), kuma wanda wani bangare daga gareta ya kubuce masa, 
wani bangare na rayuwa ya kubuce masa, wanda kuma bai amsawa Allah 
ba, zai amsa ga waninSa daga cikin halittu kuma (wanda aka amsamawa) ya 
KasKantar dashi. 


Kuma Allah Yayi gargadi gameda saba maSa, sai Yace: 


SIAK Ai Kn A ol ad AA Gall Jack > 


«to lallai wadanda suke sabama umurninSa su kiyayi wata masifa ta 
samesu, ko wata azaba mai radadi ta same su». [An-nuur: 63], Abubakar - 
Allah Ya yarda dashi- yace: «Ni ban kasance mai barin wani abu ba wanda 
Manzon Allah -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya kasance 
yana aikata shi face sai na aikata shi, domin lallai ni ina tsoron idan na bar 
wani abu daga umurninsa na karkace». [Bukhari da Muslim suka ruwaito 
shi]. 


Kuma taraddudi wajen aikata biyayya ko ganda wajen gabatar da ita 
yana kore kamalar kamantawa, wanda ya gabatar da wata magana kan 
maganar Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- to bai 
kasance cikin masu amsa masa ba, kuma a lahira dukkan al'ummar Annabi 
Muhammad -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- «zasu shiga 
Aljannah sai wanda ya Ki, sukace: Ya Manzon Allah! Kuma wa zai ki?, 
yace: wanda yayi min biyayya ya shiga Aljannah, kuma wanda ya saba 
min to hakika ya Ki». [Bukhari ya ruwaito shi]. 


Kuma mai juya baya, yana burin dawowa zuwa duniya domin biyayyar 
Allah da ManzonSa, kuma yana son fansa da cikin duniya da 
kwatankwacinta; domin tsira daga Ukuba: 


Pa 


dea WON aa At LEAN ot A A a 


Jap 


F 


Jan 


AMSAWA GA ALLAH DA MANZONSA 89 


«kuma wadanda basu amsa maSa ba, da sunada abinda ke cikin kasa 
baki daya da kwatankwacinta tare da ita, da sun nemi fansa dashi». [Ar- 
ra'adi: 18]. 


Sannan ku sani lallai Allah Ya umurceku da yin salati da sallama ga 
AnnabinSa... 


IMANI DA RANAR 


KARSHE 


ALAMOMIN TASHIN ALKIYAMA 93 


ALAMOMIN TASHIN ALKIYAMAW 


Dukkan godiya ta tabbata ga Allah Mai buwayantar da wanda yayi masa 
biyayya yaji tsoronsa, kuma Mai KasKantar da wanda ya tozartar da 
umurninSa ya saba maSa, ina gode maSa a bisa karamcinSa mai yawa da 
kuma kulawar da Ya bayar, kuma ina gode maSa a bisa ni'imominSa masu 
girma da kuma abinda Ya yalwata. 


Kuma ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Shi kadai 
baShi da abokin tarayya, bamu da wani Ubangiji waninSa, kuma bama 
bautama kowa face Shi. 


Kuma ina shaidawa Annabinmu Muhammad bawansa ne kuma 
ManzonSa ne, mafi alkairin bawan da ya zabeshi, kuma mafi falalar 
Manzon da ya zabe shi, Ya Allah Kayi salati da sallama gare shi da iyalansa 
da sahabbansa, da wanda ra'ayinsa ya kasance mai bin shiriyarsa ne. 


Bayan Haka: 

To kuji tsoron Alah -bayin Allah- hakikanin jin tsoro, kuma kuyi ruko 
acikin Musulunci da igiya mai Karfi, kuma ku sani cewa lallai duga-duganku 
bazasu iya jure tsayuwa kan wuta ba. 


Ya ku Musulmai: 

Lallai imani da ranar Karshe, da abinda yake cikinsa na bada lada, da 
ukuba, daya ne daga rukunnan Musulunci da ginshikansa masu girma, kuma 
hakika Allah Ya sanya wasu alamomi a gabanin tashin Alkiyama suna nuni 
kan kusantowarta, Allah Madaukaki Ya ce: 


4 ee a sen % - ee 
6 305s ABANG uid ae as gs JAH age JG > 


«to shin akwai wani abu da suke dako face tashin Alkiyama cewa tazo 
masu kwatsam, to hakika alamominta sun zo, to tayaya zasu wa'azantu idan 
tazo masu». (Muhammad: 18], kuma hakika ya kasance -yabo da amincin 
Allah sun tabbata a gare shi- yana girmama lamarin Alkiyama, to ya 
kasance idan ya tuna da ita sai kumatunsa suyi jajir, kuma sautinsa ya dagu, 
kuma fushinsa ya tsananta, kuma ya fara ya Kara maimaitawa. 


Kuma hakika sahabbai -Allah Ya yarda dasu- sun kasance suna tattauna 
lamarin Alkiyama, Huzaifa -Allah Ya yarda dashi- yace: «Annabi -yabo da 
amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya leko mu, alhali mu muna 


®© An gabatar da ita ranar Juma’a, sha hudu ga Watan zhul Qa'adah, shekara ta dubu daya 
da dari hudu da sha tara, bayan Hijira, a Masallacin Annabi. 


94 IMANI DA RANAR KARSHE 


tattaunawa, sai yace: Mai kuke tattaunawa? Sukece: muna tattauna batun 
Alkiyama». [Muslim ne ya ruwaito shi], kuma yayinda Annabi -yabo da 
amincin Allah su tabbata a gare shi- ya yawaita ambatonta, kuma ayoyi 
daban-daban sukazo da kusantowarta, sahabbai sun ji tsoron ta tsayu kansu. 


Wannan kenan, kuma hakika dayawa daga alamominta sun bayyana, 
kuma abinda Musdafa -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya 
bada labari ya tabbata, kuma kowacce rana muminai suna Kara imani cikinta 
dashi, da gaskata shi; yayinda dalilan Annabtarsa da alamomin gaskiyarsa 
suke bayyana, abinda yake wajabtama musulmai riko da wannan addinin 
mikakke domin su shiryama tafiya, domin lallai alkiyama ta kusanto kuma 
alamominta sun bayyana, Allah Madaukaki Ya ce: 


ua 


«Alkiyama ta kusanto, kuma har wata ya tsage». |Alkamar: 1]. 


Kuma idan alamomi manya suka bayyana, zasuyi ta bibiya kamar 
bibiyar jerin yayan mirzani a jikin zare, wanda Kullinsa ya tsinke; Allah Mai 
buwaya da daukaka Yace: 


SAPI, AE AB AG SENG oS eh 


- 


«kuma ga Allah ne sanin abinda ya faku cikin sammai da Kasa yake, 
kuma lamarin Alkiyama ba komai bane face kamar Kiftawar ido, ko kuma 
shi yafi haka kusa, lallai Allah Mai iko ne kan kowanne abu». [An-nahli: 
77), Annabi -yabo da amincin Allah su tabbata a gare shi- yana cewa: 
«kowacce cikinsu ta kasance kafin yar-uwarta; to dayar tana biye da ita 
kurkusa». [Muslim ya ruwaito shi], kuma yazo a cikin Musnad: «Alamomi 
kamar yayan mirzani ne jerarru a jikin zare, idan aka yanke zaren 
sashinsu zai ta biyo sashi». 


Ya Ku Musulmai: 

Yana daga alamomin tashin Alkiyama: aiko Almustafa -yabo da amincin 
Allah sun tabbata a gare shi-; domin hakika ya tabbata daga gare shi —yabo da 
aminci su tabbata a gare shi- cewa yace: «An aiko ni ni da Alkiyama lokaci 
daya, har saida ta kusa ta riga ni» [Ahmad ya ruwaito shi]. 


Daga cikinsu: Mutuwarsa —yabo da aminci su tabbata a gareshi- kuma 
hakika duniya tayi duhu a idon sahabbai -Allah Ya yarda dasu- da mutuwarsa. 


ALAMOMIN TASHIN ALKIYAMA 95 


Daga cikin alamominta: bayyanar fitintinu masu girma wanda gaskiya 
zata cakude da Karya, kuma imani zai girgiza, «kuma mutum zai wuce 
kusa da Kabari, sai yayi burgima kansa, -saboda canzawar yanayi da 
canza shari'a- sai yace: ina ma ace nine na kasance gurbin ma'abocin 
wannan Kabarin, kuma babu addini tattare dashi sai bala'i». [Bukhari 
da Muslim ne suka ruwaito shi], Ibnu Mas'ud -Allah ya yarda dashi- yana 
cewa: «wani zamani zai zo maku, da ace dayanku zai samu mutuwa ana 
sayar da ita, da ya saye ta», Kuma Annabi -yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi- yana cewa: «Lallai gabanin Alkiyama akwai wasu irin 
fitintinu, kamar yankin dare mai duhu; mutum yana wayar gari cikinta 
mumini kuma ya wuni yana kafiri, kuma zai wuni yana mumini ya 
wayi gari yana kafiri». [Ahmad ya ruwaito shi]. 


Kuma karshen wannan al'umma za'a shafeta da bala'i, Annabi -yabo da 
amincin Allah sun tabbata a gare shi- Yana cewa: «Lallai al'ummarku 
wannan: an sanya lafiyarta a farkonta, kuma bala'i da abubuwan da kuke 
Kyamarsu zasu shafi Karshenta, kuma wata fitinar zata zo sai sashinta ya rika 
nuna saukin sashi, kuma sai wata fitinar tazo sai mumini yace: wannan itace 
mai hallakani, sannan sai ta yaye, kuma wata fitinar tazo sai mumini yace: 
wannan ce wannan ce; duk wanda yaso a kautar dashi daga wuta, ya shiga 
aljannah, to mutuwarsa tazo masa alhali shi yana mai imani da Allah da 
ranar Karshe». [Muslim ya ruwaito shi]. 


Ya ku Musulmai: 

Kuma yana daga alamomin tashin Alkiyama: yawaitar girgizar kasa, 
kuma ruftawa zata faru a gabashin duniya, da ruftawa a yammacin duniya, 
da kuma ruftawa a yankin jazirar larabawa, kuma zakoka zasuyi magana ga 
mutane, kuma zirin bulalar mutum da igiyar takalminsa zasuyima mutum 
magana, kuma cinyarsa zata bashi labari na abinda iyanlansa suka aiwatar a 
bayan idonsa, kuma wata dabba zata fito ga mutane da hantsi tana magana 
da mutane: cewa mutane sun kasance basa yin yakini da Ayoyin 
Ubangijinsu. 


Kuma lokaci zai kusanta: sai shekara ta zama kamar wata, kuma wata 
kamar sati, kuma sati kamar rana, kuma rana kamar awa, kuma awa kamar 
Konewar zurin ganyen dabino, kuma mata zasu yawaita, maza su Karanta, 
har mai riko guda ya kasance ga mata hamsin, kuma yajuju da majuju su 
fito, yazo cikin Bukhari da Muslim daga Zainab diyar Jahash -Allah Ya 
yarda da ita- cewa Manzon Allah -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare 
shi- ya shigo wajenta wata rana a firgice yana cewa: «La ilaha illallahu, 
kaicon larabawa daga wani sharri da ya kusanto!, a yau an bude daga 


96 IMANI DA RANAR KARSHE 


shingen yajuju da majuju kamar wannan, sai yayi kuri da yatsunsa biyu 
babba da mai biyo mata». [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi]. 


Kuma ilimi ya Karanta, jahilci ya bayyana, har ya zama mutane basu san 
farillan Musulunci ba; Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare 
shi- yana cewa: «Musulunci zai kode kamar yadda zanen tufafi yake 
kodewa, har ya zama ba'a san azumi ba, ko sadaka, ko hajji, za'a 
tafiyar da littafin Allah cikin dare daya, babu wata aya da zata rage 
daga cikinsa a ban Kasa, kuma wasu bangarori daga mutane zasu rage 
— tsoho tukuf, da tsohuwa tukuf -, suna cewa: Mun samu iyayenmu kan 
wannan kalmar: La ilaha illallahu, to sai muma muke fadinta». [Al- 
hakim ya ruwaito shi]. Kuma za'a raina aikata abubuwan haram, kuma za'ayi 
sakwa-sakwa da abubuwan hani, za'a sha giya, zina zata yadu, za'a jefa rowa 
cikin zukata, kuma haraj zai yawaita —shine: kisa-, «har wata rana zata 
zoma mutane mai kisa bai san don me yayi kisa ba, ko wanda aka kashe 
don me aka kashe shi, sai aka ce: ya hakan zai kasance?, Yace: kisa; mai 
kisan da wanda aka kashe duk suna wuta» [Muslim ya ruwaito shi]. 


Kuma wuyayun mutane zasu dagu ga duniya; sai suyi ta gasar tsawaita 
ginannuka, zasu juya baya ga Addinin Allah, kuma shirka zata auku cikin 
wannan al-umma, kuma wasu bangarori daga cikinta zasu sadu da 
mushirikai; Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- yana 
cewa: «Alkiyama bazata tashi ba, har sai wasu jama'u daga al'ummata sun 
hadu da mushirikai, kuma har sai wasu jama'u daga al'ummata sun bautama 
gumaka». [Ahmad ya ruwaito shi]. 


Kuma idan al'umma ta nisanci Addininta kuma ta tozarta tafarkinta, 
kuma ta juya baya ga shari'arta; ta bace, kuma ta nemi shiriya ba ta hanyar 
wahayinta ba; Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- yana 
cewa: «Alkiyama bazata tsaya ba, har sai al'ummata tayi riko da abin 
rikon al'ummun gabaninta gwargwadon tsawon gaba da gaba, da kuma 
gwargwadon zira'i da zira'i». [Bukhari ya ruwaito shi]. 


Kuma rashin gaskiya da Karya zasu yawaita, kuma za'a tayar da 
mayaudara makaryata kusan talatin, kowanne yana raya cewa shi annabi ne. 


Kuma za'a zare wasu siffofin yabo daga mutane, zai zamo da kyar za'a 
sami rike amana; «sai ace: lallai cikin zuriyar wane akwai mutum mai 
amana, kuma za'a cema mutum: wa ya kaishi hankali wa ya fishi wayo, 
wa ya fishi jarumta, kuma alhali babu dai-dai da kwayar komayya ta 
imani a zuciyarsa» [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi], kuma yana daga 
tozarta amana: jingina shugabanci baga wanda ya dace ba. 


ALAMOMIN TASHIN ALKIYAMA 97 


Kuma «Alkiyama bazata tashi ba, har sai Madinah ta kore ma'abota 
sharrin cikinta, kamar yadda zuga-zugi yake fitar da dattin Karfe», 
Kuma za'a bar Madinah tana rayayya «a bisa mafi kyawun halin da ta 
kasance, babu abinda yake zama cikinta sai dabbobi masu fita nema, - 
yana nufin: masu fita nema irin zakoka da tsuntsu-, sannan sai wasu 
makiyaya biyu su fito daga Muzainah suna nufar Madinah, suna daga 
murya ga tumakansu, sai su same ta, -watau: Madinah, Karaf —watau: 
wofance, babu kowa cikinta- har idan suka isa kafar -Saniyyatul wada'i- 
sai su fadi kan fuskokinsu». [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi]. 


Ya ku Musulmai: 

Babu wani abu tsakanin halittar Adam da tashin Alkiyama na wata 
halitta da tafi sharri da girman fitina sama da Dujal, kuma babu wani Annabi 
face ya tsoratar da al'ummarsa daga gareshi, kuma hakika Annabi -yabo da 
amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya kasance yana neman tsari daga 
gareshi a kowacce Sallah, kuma ya yawaita -yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi- daga ambatonsa ga sahabbansa; Annawwas dan Sam'an - 
Allah Ya yarda dashi- ya ce: «Har saida muka zaceshi a wani bangaren 
bishiyar dabino, yayinda muka tafi zuwa gareshi da yamma ya fahimci haka 
tattare damu, sai yace: meye lamarinku ne? sai muka ce: Ya Manzon 
Allah! Ka ambaci Dujal da safe, sai ka sassauta murya kansa kuma ka daga, 
har muka zaceshi cikin wani yankin bishiyoyin dabino!, -watau- 
bangarensa-, sai yace: wanin Dujal nafi ji maku tsoronsa, idan (Dujal) ya 
fito alhali ina cikinku to nine abokin fadansa a madadinku, amma idan 
ya fito bana cikinku kowanne mutum shine mai fada a madadin kansa, 
Allah Shine wakili na kan kowanne musulmi» [Muslim ya ruwaito shi]. 


Kuma a yanayi na raguwar addini, da juya bayan ilimi, Masihun bata zai 
fito daga bangaen gabarci duniya, sai mutane su gudu daga gare shi cikin 
tsaunuka, sai yayi ta yawo a ban Kasa, bazai bar wani gari ba face ya shige 
shi, sai dat Makkah da Madinah; to hakika Allah Ya haramta masa shigarsu, 
duk lokacinda ya nufi shigarsu sai wani Mala'ika ya fuskance shi da wani 
takobi zare zai tareshi daga gareta, a bisa duk wata kafa daga kafofinsu 
akwai wani Mala'ika yana gadinsu, kuma Madinah zatayi girgiza, girgiza 
sau uku, sai duk wani munafuki da kafiri ya fita daga cikinta, kuma zai 
sauka a Kasar kanwa a Jurf, kuma zai kasance mafi yawan wadanda zasu fita 
zuwa gare shi mata ne, har zai zama mutum zai koma wurin matarsa da 
mahaifiyarsa da yarsa da Yar-uwarsa, da gwaggonsa, sai ya dauresu matukar 
tamkewa, saboda tsoron kada su fita zuwa wurin Dujal. 


Ya ku Musulmai: 


98 IMANI DA RANAR KARSHE 


Lallai dujal yana da fitina mai girma, tare dashi akwai Koramu biyu suna 
gudana: dayansu a ganin ido ruwane fari, dayan kuma a ganin ido wuta ce 
take balbala: Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- yana 
cewa: «to idan ya riski wani, to yajema Koramar da yake gani wuta ce, 
ya sunkuya sannan ya dago kansa sai ya sha daga gareshi; domin shi 
ruwane mai sanyi» [Muslim ya ruwaito shi], wannan kenan, kuma lallai 
wanda mutane suke ganin cewa shi ruwa ne, to shi wuta ce da take Kuuna. 


Allah Yana jarrabar bayinSa da Dujul, da abinda zai halitta tare dashi na 
abinda suka sabama dabi'a wanda ake gani a zamaninsa, kuma Allah Yana 
bashi iko kan wasu abubuwa daga cikin abubuwan ikon Allah Madaukaki; 
irin rayar da wannan mutumin matacce wanda zai kasheshi, da kuma 
bayyanar Kyale-Kyalen duniya, da ruwan sama tare dashi, da Aljannarsa da 
wutarsa, da Koramunsa biyu, da binsa da taskokin Kasa zasuyi, da umurninsa 
ga sama da tayi ruwa sai tayi ruwa, da Kasa tayi tsiro sai tayi tsiro, kuma duk 
wanda bai amsa masa ba, kuma ya ki bin umurninsa, fari zai samesu da 
fako, da rashin ruwan sama, da Karanci, da mutuwar dabbobin gida, da 
tawayar dukiya da rayuka, da tsirrai, duk wannan zai faru ne da ikon Allah 
Madaukaki, da ganin damarSa, sannan sai Allah Madaukaki Ya kasar dashi 
bayan haka, bazai samun ikon kashe wannan mutumin ba, wanda ya raya shi 
bayan kashe shi ko ma waninsa. 


Ubangiji zai jarabci bayinSa dashi a Karshen zamani; zai batar da 
dayawa dashi, ya shiryar da dayawa dashi, kuma masu kokwanto zasu 
kafirta, kuma zai Karawa wadanda sukayi imani wani imanin, zamansa a ban 
kasa kwana arba'in ne, rana guda kamar shekara ne, wata ranar kuma kamar 
wata, wata ranar kuma kamar sati, sauran kwanakinsa kuma kamar 
kwanakinku ne, kuma saurinsa a ban Kasa kamar ruwan sama ne da ya biyo 
bayan iska. 


Amma kamanninsa kuma: to saurayi ne, mai jiki, ja, mai bayyanannen 
goshi, mai fadin ramin wuya, ya dan karkata —watau: sunkuyawa-, mai 
cakudaddan gashi, mai tarin gashi, mai ido daya, idonsa kamar inabi ne da 
ya bulluko ya fito, ba'a haifan masa da, Tamim Addari —Allah ya yarda da 
shi- yace wajen siffanta shi: « shine mafi girman mutum da muka taba gani 
ta fuskar halitta, kuma mafi tsananin ginuwa», Kuma Annabi -yabo da 
amincin Allah sun tabbata a gare shi- yace wajen siffantashi: «An rubuta 
kafiri tsakanin idanuwansa, kowanne mumini yana karantawa, wanda 
ya iya rubutu da wanda bai iya ba» [Muslim ya ruwaito shi]. 


Imamus Safarini -Allah Ya jikansa- yana cewa: «ya kamata ga kowane 
malami ya yada hadisan Dujal a tsakanin yara da mata da mazaje, 


ALAMOMIN TASHIN ALKIYAMA 99 


musamman a wannan zamanin namu wanda fitintinu suka taso, kuma 
jarrabobi suka yawaita». 


Lallai kariya daga Dujal ta hanyar riko ne da musulunci da riko da 
imani a matsayin makami, da sanin sunayen Allah da siffofinSa mafiya 
kyawu a bisa hasken abinda yazo a littafin Allah da sunnar AnnabinSa - 
yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi-. 


to shi Masihuddujal- mutum ne, yana ci yana sha, kuma Allah 
Madaukaki Ya tsarkaka daga haka, kuma Dujal mai ido daya ne, 
Ubangijinmu kuma ba mai ido daya bane, kuma Allah babu wani da zai 
ganshi kafin ya mutu, kuma Dujal mutane suna ganinsa muminansu da 
kafiransu. 


To ku yawaita neman tsari daga fitinarsa, wanda kuma ya riskeshi daga 
cikinku to ya karanta masa farko-farkon suratul Kahfi, Annabi -yabo da 
amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya ce: «Wanda ya haddace ayoyi 
goma na farkon suratul Kahfi, za'a tsareshi daga dujal» [Muslim ya 
ruwaito shi], a wani lafazi: <karshen suratul Kahfi» [Abu Dawuda ya 
ruwaito shi], to idan kaji labarin Dujal kayi nesa dashi kada kazo wurinsa; 
domin lallai mutum yana iya zuwa wurinsa alhali shi yana tsammani cewa 
shi mumini ne, amma sai ya bishi saboda irin shubuhohin dayake 
bayyanarna. 


Ina neman tsarin Allah daga shaidan jefaffe 


220 


ka WE 3 P3 Boe AA RIS 
«Lallai hisabin mutane ya kusanto su, alhali su suna cikin gafala suna 
masu juya baya». |Al-anbiya': 1]. 


Allah Ya min albarka tare daku cikin Alkur'ani mai girma... 


100 IMANI DA RANAR KARSHE 


HUDUBA TA BIYU 


Dukkan yabo sun tabbata ga Allah wanda Yake ambaton wanda ya 
ambaceShi, kuma Yana Karama wanda ya gode maSa, kuma yake karbar 
tubar wanda ya tuba zuwa gareShi ya nemi gafararSa, kuma Yana azabtar da 
wanda ya musantaShi ya kafirce maSa, ina gode maSa a bisa yalwatattun 
ni'imominSa, kuma ina rokonSa Karin falalarSa. 


Kuma ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Shi kadai 
baShida abokin tarayya, ya umurci muminai da jin tsoronSa. 


Kuma ina shaidawa Annabinmu Muhammad bawanSa kuma ManzonSa 
ne, mafificin masu ambaton Allah kuma abin koyin masu godiya, yabon 
Allah da amincinSa su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da 
wanda suka bisu. 


Bayan Haka, Yaku Musulmai: 

Idan Dujal ya fito a Karshen zamani, mabiyansa zasu yawaita, fitinarsa 
zata game, ba wanda zai tsira daga fitinarsa sai Yan kadan daga cikin 
muminai, a wannan lokacin ne Isa dan Maryam -aminci ya tabbata a gare 
shi- zai bayyana a gabashin Dimaskus, a gurin Farar manara (hasumiya), 
kuma bayin Allah muminai zasu taru bayansa; sai ya tafi dasu, yana mai 
nufatar Masihun bata, kuma Dujal zai kasance a yayinda Isa ya sauka yana 
mai fuskantar Baitul Makdis, sai Isa —aminci ya tabbata a gare shi- ya sadu 
dashi a Kofar Luddu a Falasdinu, to idan dujal ya ganshi zai narke kamar 
yadda gishiri yake narkewa cikin ruwa, sai Annabi Isa yace masa: lallai ina 
da wani duka guda da zan maka, bazaka kubuce min ba, sai Isa ya riske shi 
ya kashe shi da mashinsa, sai mabiyansa su watse, da kasheshi ne fitinarsa 
mai girma zata Kare, kuma lamari na ga Allah a farko da Karshe. 


Bayin Allah: 

Kuma lokacin da Annabi Isa zai yi bayan kashe Dujal lokaci ne na 
zaman lafiya da wadata da yalwa na rayuwa, Allah Zai aiko da wani ruwan 
sama da babu wani gidan laka ko na fata da zai kubuta daga gareshi, za'a 
cema Kasa: ki fitar da tsirranki ki dawo da albarkarki, a wanann lokacin ne, 
tarin mutane zasu iya cin rumman daya ya ishe su, kuma su zauna a inuwar 
bishiyarta, kuma a sanya albarka kan ar-risil, watau: nono, har ya zamto 
rakuma wacce ake tatsa, tana wadatar da jama'a cikin mutane, haka kuma 
saniya da ake tatsa zata iya wadatar da Kabila guda cikin mutane, haka 
wacce ake tatsa daga tumaki zata iya wadatar da wani dangi daga cikin 
mutane, sai aminci ya sauka a doran kasa, sai zakuna su iya kiwo tare da 
rakuma, damisa kuma tare da shanu, kerkeci kuma tare da tumakai, kuma 
yara suyi wasa da macizai bazasu cutar dasu ba. 


ALAMOMIN TASHIN ALKIYAMA 101 


Kuma bayan zaman Annabi Isa -aminci ya tabbata a gare shi- shekaru 
bakwai, Allah Zai aiko da wata iska mai sanyi, daga bangaren sham, to babu 
wani da zai saura a ban Kasa wanda a zuciyar akwai dai-dai da Kwayar zarra 
na alkairi ko imani face sai ta karbi ransa. 


Kuma Alkiyama zata tsaya babu wani a ban kasa da yake cewa: Allahu, 
Allahu, kuma rana zata bullo daga mafadarta, idan ta bullo mutane suka 
ganta zasuyi imani baki daya; «Wannan shine yayinda 


(ia sate LIGA AP 


«Imanin wata rai bazai amfaneta ba, alhali bata kasance tayi imani 
gabani ba», kuma za'a rufe kowacce zuciya da abinda ke cikinta, za'a 
yafema mutane aiki. 


Kuma na Karshen manyan alamomin Alkiyama, kuma farkon ayoyin da 
suke nunin tsayuwar Alkiyama wata wuta ce mai girma da zata fito daga 
Yamen, zata kora mutane zuwa matattararsu, tana barcin hantsi dasu inda 
suka kwanta barci, kuma tana kwana dasu inda suka kwanta barcin dare 
kuma tana wayar gari dasu a inda suka wayi gari, kuma tana wuni dasu inda 
suka wuni. 


Bayan Haka, Ya ku Musulmai: 

To alkawarin Allah gaskiya ne, kuma alkiyama mai zuwa ce babu 
kokwanto cikinta, kuma duniya ta shirya Karewa, kuma ta juya baya a 
gaggauce, kuma mai kusantowa ta kusanto, kuma wanda ya gafalar da 
kansa, lokutansa zasu Kare, sannan sai takaicinsa ya tsananta a gare shi, 
burace-burace ana nannade su, shekaru kuma suna Karewa, wanda ya 
tsawaita buri zai mance da aiki, zai rafkana daga ajali, a safiyar kowace rana 
haskenta yana maka bankwana, datacce shine wanda ya tanadi abin tanadi, 
yayi shirin Kaura, wani daga cikin masu hikima yace: «nayi mamakin wanda 
yake bakin ciki bisa tauyewar dukiyarsa, amma baya bakin cikin tauyewar 
rayuwarsa». 


To kayi KoKari wajen bauta , kuma kayi kuka bisa laifi, kuma ka gujewa 
ukuba, wanda aka datar dashi shine wanda ya juya burinsa zuwa ga abinda 
zai wanzu, ya yanke shi daga abinda zai Kare, a yayinda mutuwa tazoma 
Muhammad dan Sirin yayi kuka, sai aka ce masa: «Mai yake saka ka kuka?, 
Sai yace: ina kuka ne saboda kasawata a kwanukan da suka wuce, da 
Karancin aiki na domin aljannah madaukakiya». 


Sannan ku sani cewa lallai Allah Ya umurceku da yin salati da sallama 
ga mai bushara mai gargadi, kuma fitilla mai haske... 


102 IMANI DA RANAR KARSHE 


AL-MASIHUD-DAJJAL” 


Dukkan godiya sun tabbata ga Allah, muna gode maSa, kuma muna 
neman taimakonSa, kuma muna neman gafararSa, kuma muna neman tsarin 
Allah daga sharrukan kawunanmu, da zunubban ayukkanmu, wanda Allah 
Ya shiryar dashi, to babu mai batar dashi, kuma wanda Ya batar to babu mai 
shiryar dashi, kuma ina shaidawa babu Abin bautawa da gaskiya sai Allah, 
Shi kadai baShi da abokin tarayya, kuma ina shaidiwa Annabi Muhammad 
bawanSa ne kuma ManzonSa ne, yabo da Amincin Allah su tabbata a 
gareshi, da Iyalansa da kuma Sahabbansa, kuma Yayi Aminci, Aminci mai 
yawa. 


Bayan Haka: 

To kuji tsoron Allah - ya ku bayin Allah- Hakikanin jin tsoro, domin 
wanda yaji tsoronSa Zai shiryar dashi, wanda kuma ya nemi mafaka gurinSa 
Zai kiyayeshi Ya kareshi. 


Ya ku Musulmai: 

Allah Ya sanya wannan al'ummar itace Karshen al'ummomi, kuma 
cikinta ne alamomin tashin alkiyama zasu bayyana, kuma a kanta ne 
alkiyama zata tsaya, kuma Allah Mai tsarki Ya bada labarin kusantowar 
haka; sai Yace: 


inua. 


«Alkiyama ta kusanto, kuma har wata ya tsage» [Al-Kamar: 1], kuma 
«Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya kasance idan ya 
tuna Alkiyama sai idanuwansa suyi jajaye, kuma sautinsa ya dagu, kuma 
fushinsa ya tsananta, har kamar kace shi mai gargadi ne gameda wata 
runduna, yana cewa: sun far maku da safe, sun far maku da yamma» 
[Muslim ya ruwaito shi], kuma mushrikai sun tambayi Annabi -yabo da 
amincin Allah sun tabbata a gare shi- gameda lokacin tsayuwarta lokata 
mabanbanta, sai Ubangijinsa Yace masa: 


SA eB etd Ghee est NAN Boe ad ect = tee 
FAN GAY Lee Gale hy PUGH IN uu 


«Suna tambayarka gameda Alkiyama yaushe ne lokacin tsayuwarta, 
kace lallai yanda abin yake saninta yana gurin Ubangijina, Baya bayyanata 


An gabãtar da ita ranar Juma’a, sha biyu ga Watan Muharram, shekara ta dubu daya da 
dari hudu da talatin da biyar, bayan Hijira, a Masallacin Annabi. 


At-MasIHUD-DAJJAL 103 


ga lokacinta face Shi» |Al-a'araf: 187]. 


Kuma yana daga rahamarSa tsarki ya tabbata a gare shi ga bayinSa: ta 
yadda Ya sanya wasu alamomi gabanin tashinta, domin mutane su koma 
zuwa ga Ubangijinsu, kuma Allah Madaukaki Ya bada labari gameda 
alamomin kusantowarta, sai Yace: 


< (3 5 


SA He 5S K3 et IBAN VES Kid 


«to shin akwai abinda suke jira face Alkiyama tazo masu bazata, to 
hakika alamominta sun zo» (Muhammad: 18], kuma alamomin Alkiyama 
manya idan suka bayyana to sauran ma suna biye dasu, suna kusa dasu. 


Kuma wani babban abu Allah Ya sanya shi daga alamomin tashin 
Alkiyama, babu wani Annabi face ya tsoratar daga gareshi, wanda -yabo da 
amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya ce: «Allah Bai aiko wani Annabi 
ba face ya gargadi al'ummarsa; Ananbi Nuhu yayi gargadi gameda shi, 
da kuma Annabawa a bayansa» [Bukhari ya ruwaito shi], Kuma Annabi - 
yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya gargadar da al'ummarsa 
shi; sai yace: «lallai ni ina maku gargadi game dashi» [Bukhari ya 
ruwaito shi], kuma Annabi -aminci ya tabbata a gare shi- ya kasance yana 
neman tsari a cikin sallarsa daga fitinarsa, kuma yana koyar da sahabbansa 
neman tsari daga gare shi, kamar yadda yake koya masu sura daga cikin 
Alkur'ani, kuma yana yin wa'azai ga sahabbansa yana labarta masu gameda 
kusantowar bayyanar wannan lamari; An-nawwasu dan Sam'ana: —Allah ya 
yarda da shi- ya ce: «Har sai da muka zace shi, a bangaren bishiyar dabino- 
watau: a wajen bishiyar dabino dake gefansu-» [Muslim ya ruwaito shi]. 


Kuma magabata sun kasance suna umurni da fadakarwa gameda shi, 
lokaci bayan lokaci, As-safarini -Allah Ya jikansa- ya ce: «Yana daga 
abinda ya kamata ga kowane malami ya yada hadisan dujal a tsakanin 
Kananan yara da mata, da mazaje, musamman a wannan zamin namu, wanda 
fitintinu suka taso, kuma jarrabobi suka yawaita cikinsa, kuma jigogin 
sunnoni suka dushe». 


Kuma Dujal yana raye a wani tsibiri daga tsibirran teku, yana tamke da 
abin dauri mai tsanani, hannuwansa an hadasu da wuyansa, abinda ke 
tsakanin guiwoyinsa zuwa idanuwan sawunsa da Karfe ne, kuma fitowarsa ta 
kusanto; ya fadi game da kansa: «Kuma lallai ni nayi kusa a min izini da 
fitowa» [Muslim ya ruwaito shi]. 


Kuma alamomin fitowarsa sune: bishiyar dabinon baisan —shi wani birni 
ne tsakanin hauran da filasden- ta daina yin yaya, bayan ta kasance yana 


104 IMANI DA RANAR KARSHE 


yaya, Yakuut Al-hamawi -Allah Ya jikansa- ya ce: «Kuma hakika na ganta 
ba dai ba; to banga wani abu a gurinta ba sai wasu bishiyoyi biyu masara 
yaya — watau: marasa yabanya-». 


Kuma na daga alamomin bayyanarsa: tafiyar ruwan kogin Dabariyya, 
kuma ruwansa ya Karanta yanzu, kuma yana cikin raguwa. 


Kuma na daga alamominsa: tafiyar idaniyar ruwan Zugar —wani gari ne 
cikin Sham-, da rashin yin nomar ma'abotanta da ruwan wannan idaniyar. 


Kuma farkon fitarsa daga wata unguwa ce da ake cemata: «Al- 
yahudiyya», a cikin birnin Asbahan daga Kasar Khurasan, zai fito tare dashi 
akwai mutum dubu saba'in daga yahudawanta, kuma yana da masu tsaro, da 
magoya baya. 


Kuma shi saurayi ne mai jan launi, mai jiki mai babbar halitta, mai fadin 
goshi, ya dan sunkuye, yana da gashi mai yawa cakudadde, idonsa kamar 
inabi ne daya bulluko —watau: bayyananne marar gani-, Tamimud-dari — 
Allah Ya yarda da shi- ya ce game da shi kuma hakika ya ganshi: «Mafi 
girman mutumin da muka gani da dai ta fuskar halitta», kuma shine mafi 
girman halitta a wannan duniyar, Annabi wanda yabo da aminci sun tabbata 
a gare shi ya ce: «babu wata halitta tsakanin halittar Adam zuwa tashin 
Alkiyama da tafi Dujal girma» [Muslim ya ruwaito shi]. 


Kuma Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya bayyana 
siffofinsa domin mutane su sanshi idan ya fito, kuma shine Dujal —makaryaci- 
ba Ubangijin halittu bane kamar yadda yake rayawa; kuma saboda Dujal zai 
bayyana cikin wannan al'ummar, Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata 
a gare shi- ya bamu labari da wata siffar da take jikinsa da babu wani daga 
cikin Annabawa daya ambace ta, Annabi wanda yabo da aminci sun tabbata a 
gare shi ya ce: «Zan fada maku wata magana kansa babu wani Annabi 
daya fadeta ga mutanensa; kun san cewa shi lallai mai ido daya ne, kuma 
Allah ba mai ido daya bane» [Bukhari ya ruwaito shi]. 


Kuma bayyanarsa a yanayi ne na gazawar riko da Addini, da juyawa 
bayan ilimi, domin mumini ya banbanta daga kafiri, kuma musulmi 
banbancinsa ya bayyana daga mai kokwanto, sai yayi da'awar shi Ubangijin 
halittu ne, kuma bayi su jarrabu dashi saboda abinda Allah Zai halittashi tare 
dashi daga cikin ababen da suka sabama al-ada. 


Kuma yana daga cikin fitinarsa: yana iya kashe mutum sannan ya raya 
shi —da izinin Allah-, kuma zai sari wani daban da takobi sai ya rabashi gida 
biyu, sannan ya kirashi bayan kasheshi, sai wannan da aka kashe din ya 
fuskanto fuskarsa tana Kyalli, kuma yana tsaga mutum da zarto daga tsakar 


AL-MASIHUD-DAJAL 105 


kansa har ya yanka abinda ke tsakanin Kafafuwansa, sannan Dujal yayi 
tafiya a tsakanin wannan tsagi biyun, sannan sai yace masa: ka tashi, sai ya 
mike tsaye, kuma zai kama mutum da Kafafuwansa da hannayensa, sai yayi 
wurgi dashi zuwa wutar da take tare dashi, sai ayi tsammanin cewa ya 
jefashi zuwa wuta ne, sai dai kawai an jefashi cikin aljannah ce- domin 
aljannarsa wuta ce, wutarsa aljanna ce-. 


Kuma tare dashi akwai Koramu biyu suna gudana, dayansu: a ganin ido 
ruwa ne fari, dayan kuma a ganin ido wutace take ci, Annabi -wanda yabo 
da aminci suka tabbata a gareshi- ya ce: «to lallai idan ya riski dayanku; 
to yajema Koramar da yake ganinta wuta ce, sannan ya runtse ido, 
sannan ya sunkuyar da kansa, yasha daga gareshi; domin shi ruwane 
mai sanyi» [Muslim ya ruwaito shi]. 


Kuma zai Umurci sama da tayi ruwa sai tayi ruwa, Kasa kuma tayi tsiro 
sai tayi tsuro, kuma zai zo ya wuce wani ruguzajjen gini sai yace masa: ka 
fitar da taskokinka, sai taskokinsa su bishi, Ibnul Arabi -Allah Ya jikansa- 
ya ce: «wannan duka lamari ne abin tsoro». 


Kuma tafiyarsa a bankasa a gaggauce ne; Annabi -yabo da amincin 
Allah sun tabbata a gare shi- ya siffantashi da fadinsa: «kamar ruwan 
sama ne da iska ta biyo bayanasa» [Muslim ya ruwaito shi]. 


Kuma zai zauna a ban kasa kwana arba'in; Rana kamar shekara, wata 
ranar kamar wata, wata ranar kamar sati, sauran kwanakinsa kamar 
kwanakinmu ne, kuma bazai bar wata alkarya ba face sai ya sauka cikinta, 
banda Makkah da Madinah, domin lallat a kowacce mashiga daga 
mashiganta -watau: Kofofinta- akwai wasu Mala'iku da suke gadinta, idan ya 
nufi shiga ta daya daga cikinsu Mala'ika zai fuskance shi, a hannunsa da 
takobi zare yana tare shi daga gareta. 


Kuma dukkan alkaryu suna firgita daga Dujal banda Madinah, razanin 
Dujal baya shigarta ko tsoronsa. 


Kuma yana daga godewa ni'imar Allah ga mutanen Makkah da 
Madinah: su rayasu da biyayyar Allah, a yayinda Allah Ya kebancesu da 
kiyayewa daga Dujal, kuma idan aka hanashi shiga Madinah, to zai sauka a 
kasar kanwar Jurf -yamma da dutsen Uhud-, kuma zai kafa tutarsa cikinta, 
kuma zai kasance mafi yawan masu fita gurinsa mata ne, kuma Madinah 
zatayi girgiza da mutanen cikinta girgiza uku, kowanne kafiri da munafuki 
zai fito. 


Kuma mafi alkhairin mutane a kowanne zamani da wuri: shine wanda 


106 IMANI DA RANAR KARSHE 


yayi hani daga mummunan aiki idan ya ganshi; 


Allah Madaukaki Ya ce: 


2 2 2 
Al 


KAN WA WH En als D 

«Kun kasance kune mafiya alkhairin al'umma da aka bayyana ga 
mutane, kuna umurni da kyakykyawa, kuma kuna hani ga mummuna» [Ali- 
Imaran: 110], kuma idan ya zauna a kewayen Madinah, wani matashi zai 
fito zuwa gareshi zai musanta masa da'awarsa ta ubangijintaka da Karyarsa; 
Annabi wanda yabo da aminci sun tabbata a gare shi ya ce: «Kuma shine 
mafi alkhairin mutane — ko: yana daga mafifitan mutane-, sai yace: Na 
shaida lallai kaine Dujal, wanda Manzon Allah -yabo da amincin Allah 
sun tabbata a gare shi- ya zanta mana labarinsa». [Bukhari da Muslim 
suka ruwaito shi]. 


Kuma asarar da musulmai sukayi da rasuwar Annabi -yabo da amincin 
Allah sun tabbata a gare shi- mai girmace; domin da ya kasance a raye da 
wadatar mana da sha'aninsa, Annabi wanda yabo da aminci sun tabbata a 
gare shi ya ce: «Idan ya fito alhali ni ina cikinku to nine abokin 
husumarsa a makwafinku» [Muslim ya ruwaito shi], kuma bayan rasuwar 
Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- kowanne mutum mai 
yin husuma ne a madadin kansa tare da Dujal, Annabi -yabo da amincin 
Allah sun tabbata a gare shi- ya ce: «Kuma idan ya fito alhali ban kasance 
cikinku ba; to kowane mutum mai husuma ne domin kansa, kuma 
Allah shine halifana kan kowane musulmi» [Muslim ya ruwaito shi]. 


Kuma yana daga sabbuban kariya daga gareshi: [limi na shari'a da sanin 
sunayen Allah da siffofinsa, to Dujal mai ido daya ne, Shi kuma 
Ubangijinmu ba mai ido daya bane, kuma Shi Allah babu wani da zai ganshi 
a cikin duniya, Dujal kuma mutane zasu ganshi, kuma Dujal an rubuta 
tsakanin idanuwansa kafiri, kowanne mai iya karatu da marar iya karatu 
zasu karantashi, Shaikul Islam -Allah Ya jikansa- ya ce: «Mumini abinda 
baya bayyana ga wani yana bayyana gareshi, musamman a cikin fitintinu». 


Kuma gujewa fitintinu da nesantarsu kariya ne daga gareta, Annabi - 
wanda yabo da aminci sun tabbata a gareshi-: ya ce: «Wanda yaji labarin 
Dujal; to yayi nesa dashi- watau: ya gudu-, to na rantse da Allah lallai 
mutum zaizo masa shi yana tsammanin shi mumini ne; sai ya bishi saboda 
abinda yake bayyanawa na shubuha» [Abu Dawuda ya ruwaito shi]. 


Kuma riko da addini cikinsa akwai tsira daga Dujal; domin mabiyansa 
basu ne muminai ba, kuma yawaita addu'a ta hanyar neman tsari daga 


At-MasIHUD-DAJJAL 107 


gareshi tsari ne da kuuta, Annabi -wanda yabo da aminci sun tabbata a gare 
shi: ya ce: «Idan dayanku yana tahiya -watau: cikin sallah-; to ya nemi 
tsarin Allah daga abubuwa hudu, yana cewa: ya Allah ina neman 
tsarinKa daga azabar Jahannama, da kuma azabar Kabari, da kuma 
fitinar rayuwa da ta mutuwa, da kuma fitinar al-masihud dajjal» 
[Muslim ya ruwatto shi], Kuma Dawuus -Allah Ya jikansa- ya kasance yana 
umurtar dansa da maimaita sallah idan bai karanta wannan addu'ar ba cikin 
sallarsa. 


Kuma Alkur'ani mai girma shine tushen kariya daga kowacce fitina, 
kuma wanda yaji labarin fitowarsa alhali shi ya haddace ayoyi goma na 
farkon suratul Kahfi, za'a kiyaye shi daga gareshi —da izinin Allah-, kuma 
wanda ya ganshi to ya karanta masa farko-farkon suratul Kahfi, Annabi - 
wanda yabo da aminci sun tabbata a gare shi- ya ce: «don haka wanda ya 
riskeshi daga cikinku; to ya karanta farko-farkon suratul kahfi a gare 
shi» [Muslim ya ruwaito shi]. 


Kuma idan mabiyansa suka yawaita fitinarsa ta game, Annabi Isa — 
aminci ya tabbata a gare shi- zai sauka a gurin hasumiya ta gabas a 
Dimaskus, sai bayin Allah su taru kewayensa, sai Isa —aminci ya tabbata a 
gare shi- ya bi Dujal yayin fuskantarsa zuwa ga baitul Makdis, sai ya 
riskeshi a gurin babi Luddin a filasdeen, idan Dujal ya ganshi zai narke 
narkewar gishiri, sai Isa -aminci ya tabbata a gare shi ya kashe shi da mashi. 


Bayan Haka, Ya ku Musulmai: 

Lallai alkwarin Allah gaskiya ne, kuma Alkiyama mai zuwace babu 
kokwanto cikinta, kuma tsayuwarta a gaggauce ne, Annabi -wanda yabo da 
aminci sun tabbata a gare shi- ya ce: «Alkiyama zata tsaya alhali mutum 
yana tatsar rakumarsa mai ruwan nono, Kwaryar bazata kai ga bakinsa 
ba har sai ta tsaya, kuma wasu mutum biyu suna cinikin tufafi, bazasu 
kammala cinikin ba har sai ta tsaya, kuma wani mutum yana gyran 
tafkinsa, bazai juya ba har sai ta tsaya» [Muslim ya ruwaito shi]. 


Kuma musulmi mai gaggawar aikata ayyuka na gari ne a kowanne 
zamani da lokaci, kuma shi mafi tsananin kamanta su ne da yawaita su, a 
lokacin baKuntar Addini, da yawaitar fitintinu, Annabi -wanda yabo da aminci 
sun tabbata a gare shi- ya ce: «ku gaggauta ayyuka kafin abu shida: 
bullowar rana daga mafadarta, ko hayaki, ko dujal, ko dabba, ko 
kebantacciyar dayanku, ko lamarin gamagari» [Muslim ya ruwaito shi]. 


Kuma biyayyar Annbi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- 
kiyaye bawa ne a cikin yalwa da tsanani, Dujal ya tambayi Tamimuddari - 


108 IMANI DA RANAR KARSHE 


Allah Ya yarda dashi- da wanda suke tare dashi daga cikin sahabbai yayinda 
suka ganshi, ya tambaye su gameda Annabinmu -yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi- «me yayi? sukace: ya fita daga Makkah ya sauka a 
Yathriba, yace: shin larabawa sun yake shi? Sukace: eh, yace: to ya yayi 
dasu?, sai suka bashi labarin cewa yayi nasara kan wanda suke kewaye 
dashi na larabawa kuma sunyi masa biyayya, sai yace masu: shin haka ya 
kasance: sai suka ce: eh, sai yace: amma hakan alkhairi ne garesu suyi masa 
biyayya» [Muslim ya ruwaito shi]. 


Ina neman tsarin Allah daga shaidan jefaffe 
& ghey th GE o A5 Ble WN TID 


«Hakika hisabin mutane ya kusanto masu, kuma alhali su suna cikin 
rafkana, suna masu kawar da kai» | Al-anbiya'i: 1]. 


Allah Yamin albarka tare daku cikin Alkur'ani mai girma... 


AL-MASIHUD-DAJAL 109 


HUDUBA TA BIYU 


Dukkan yabo sun tabbata ga Allah bisa kyautatawarSa, kuma godiya ta 
tabbata a gareShi akan datarwarSa da kuma ni'imominSa, kuma ina 
shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai baShi da 
abokin tarayya don girmamawa ga al'amarinSa, kuma ina shaidawa 
Muhammad bawanSa ne kuma manzonSa ne, yabon Allah ya tabbata gare 
shi da iyalansa da sahabbansa, kuma Yayi dadin aminci, aminci mai Karuwa. 


Ya ku Musulmai: 

To idan lamarin Dujal ya kasance babba ne, to lallai yin riya acikin 
ayyuka na gari sunfi abin tsoro wurin Annabi -yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi- sama da Dujal ga al'ummarsa, Annabi -wanda yabo da 
aminci sun tababta a gare shi- ya ce: «shin bazan baku labarin abinda yafi 
ban tsoro a gare ku ba sama da Dujal? Suka ce: eh, sai yace: shirka 
boyayya, mutum ya tashi yana sallah, sai ya Kawata sallarsa, domin 
abinda yake gani na kallon wani zuwa gareshi» [Ahmad ya ruwaito shi], 
yace cikin littafin "Taisiril azizil hamid": «Lallai abin sani riya ta kasnce 
hakane domin buyarta, da kuma Karfin mai jagora zuwa gareta, da wahalar 
rabuwa da ita: domin abinda shaidan ke kawatawa da kuma rai mai umurni a 
cikin zuciyar ma'abocinta», kuma shi mumini yana hadawa wajen aiki 
tsakanin nagartarsa da bin Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare 
shi-, da kuma tsarkake niyya cikinsa ga Allah Shi kadai. 


Sannan ku sani lallai Allah Ya umurceku da yin salati da sallama ga 
AnnabinSa.. 


110 IMANI DA RANAR KARSHE 


RANAR KARSHE: RANAR SAKAMAKO) 


Dukkan godiya sun tabbata ga Allah Wanda da ni'imarSa ne masu 
shiriya suka shiriya, kuma da adalcinSa ne batattu suka bata, ba'a tambaya 
game da abinda Yake aikatawa, su kuma ana tambayarsu, Ina gode maSa 
tsarki ya tabbata a gare shi godiyar bawan da ya tsarkake UbangijinSa daga 
abinda azzalumai suke fadi. 


Ina shaidawa cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Shi kadai 
Yake baShida abokin tarayya, shaidawarda ya yarda da salihan bayi suka 
zabeta. 


Kuma ina shaidawa Annabi Muhammad bawanSa ne kuma ManzonSa 
ne, mai gaskiya abin amincewa, yabo da amincin Allah su tabbata a gare shi, 
da iyalansa da sahabbansa wadanda da shiriyarsa ne suke riko, kuma a bisa 
manhjinsa suke tafiya. 


Bayan Haka: 
Ina maku wasicci da kaina cewa muji tsoron Allah; domin shine tsira 
gobe, da dacewa na har abada. 


Ya ku Musulmai: 

Gasgatawa da ranar Karshe yana daga tussan imani da Manzanni sukayi 
kira a zuwa gare su, kuma hakika Annabawa sun isarma al'ummominsu da 
ranar da ake alkawari, kuma sun masu bushara da aljanna kuma sun 
gargadesu gameda wuta, kuma farkon siffa a cikin littafin Allah daga 
kamannin masu tsoron Allah: itace Imani da gaibu: 

| AL GS Ul 8 HER b 3 oY hell OS p 

«wannan littafin babu kokwanto cikinsa, shirtya ne ga masu takawa * 

wadanda da suke imani da gaibu» |Albakarah: 2-3]. 


Kuma a yayinda aka saukar da Annabi Adam zuwa ga Kasa Allah Yace 
masa: 


AL 


gori Es air (5 Op es Y 
«a cikinta zaku rayu, kuma a cikinta zaku mutu, kuma daga cikinta za'a 


fito daku» [Al-a'araf: 25], kuma Nuhu -aminci ya tabbata a gare shi- ya 


An gabatar da ita ranar Juma’a, sha daya ga Watan Muharram, shekara ta dubu daya da 
dari hudu da ashirin, bayan Hijira, a masallacin Annabi. 


RANAR KARSHE: RANAR SAKAMAKO 111 


gargadi mutanensa gameda ranar sakamako, kuma ya buga masu misalai da 
suke nuni kan aukuwarta da faruwarta; sai Yace: 


z 


SEA SE BA Ba 66 ANG K Gy 


«kuma Allah Shine Ya tsirar daku daga Kasa tsirarwa * sannan Zai 
maidaku cikinta Ya fitar daku wani irin fitarwa» [Nuhu: 17-18], kuma 
Shu'aibu -aminci ya tabbata a gare shi- ya ce ga al'ummarsa: 


SA 255 (oh ail beei p 

«ku bautama Allah, kuma ku kwadaici ranar Karshe» [Al-ankabut: 36], 
kuma ajalin mutum a wannan rayuwar gajere ne, kuma kwanakinsa a 
wannan duniyar mai Karewa iyakakku ne, kuma bukatunsa a ban kasa 
bazasu Kare ba, kuma burace-buracen sa masu Karuwa ne, kuma da sannu 
zai tafi alhali a cikin ransa akwai bukatu, kuma a Kasarsa daya bari cikinta 
akwai burace- buracensa, kuma da sannu wata rana zata zo ta da rayuwa da 
masu rayuwar zasu Kare, Allah Madaukaki Ya ce: 


43 
Aga 5 - oe 
$ 
OE MW fst $ 


«Kowane abu zai gushe face zatinSa» [Al-Kasas: 88]. 


Sannan wani lokaci zai zo da Allah Zai maido da bayi cikinsa Ya tayar 
dasu, sai Ya tsayar dasu gaba gareShi Ya masu hisabi a bisa abinda suka 
gabatar na ayyuka, kuma da sannu bayi zasu hadu a cikin wannan ranar da 
wani abu mai girma na bala'o'i, babu wanda zai tsira daga cikinsu sai wanda 
yayima wannan ranar tanadinta, - na imani da aiki na gari-, kuma za'a kora 
bayi a Karshen wannan rana zuwa gidan tabbata, aljannah ko wuta. 


Wannan rana itace ranar Alkiyama, ranar da zata kwankwasa zukata, 
kuma tayi tsawa kunnuwa har kunne ya kusan kurmancewa, ranar dimuwa 
da zai mamaye kowanne al'amari mai girma, kuma zai lullube mutane da 
firgicinsu: 


iii 


TWI 


in 


«shin labarin mai lullubewa ya zo maka» [Al-gãshiyah: 1], bayi suna jin 
hasara kuma suna nadama: 


SERTA de SAAT SIA ag ily > 


«kuma kayi masu gargadin ranar jin asara, yayinda al'amari ya cika, 


112 IMANI DA RANAR KARSHE 


alhali su suna cikin rafakana, kuma su basa yin imani» [Maryam: 39], kuma 
rai zata ce: 


SBN Cake oly H | E5 BA ea 


«kaicon asara ta; a bisa abinda nayi sakaci gameda al'amarin Allah, duk 
da dai na kasance ne daga cikin masu izgili» [Az-zumar: 56], kuma hasara 
tana kaiwa Kololuwara da ma'abota kafirci, yayinda jagorori da mabiya zasu 
barranta daga abin binsu: 


& o ES o 
oe wa aa NS 


«kuma wadanda suka bi zasu ce: inama ace munada wata komowar, da 
sai mu barranta daga garesu kamar yadda suka barranta daga garemu, kamar 
hakane Allah Yake nuna masu ayyukansu munana abin nadama a garesu, 
kuma su ba masu fita bane daga wuta» |Al-bakarah: 167]. 


Kuma kiraye-kiraye zai yawaita zai yawaita cikinta: to kowane mutum 
za'a kirashi da sunansa domin hisabi da sakamako, kuma yan Aljannah suna 
kiran yan wuta, kuma yan wuta suma suna kiran yan aljannah, kuma 
mutanen A'arafi —boda tsakanin Aljannah da wuta- suna kiran wadannan da 
wadancan: 


EEE a a 12255353 $% 


«wancan rana ce da mutane ke tattaruwa dominta, kuma wancan rana ce 
ta shaidawa» [Hud: 103]. 


Lallai itace ranar kamunga (cizon yatsa), yan aljannah zasu sa yan wuta 
su ciza yatsa, yayinda wadannan zasu shiga aljannah sai su karbi abinda 
Allah Ya tanadar masu, kuma su gaje rabon kafirai acikin aljannah, kuma a 
wannan rana alkawarin rahama da narko zasu tabbata cikinta, kuma al'amura 
zasu bayyanar da abinda Kiraza suka boye, rana ce da za'a tone Kaburbura, 
kuma abinda aka boye cikin Kiraza zai fito, rana ce mai wuya ga kafirai ba 
mai sauki ba, mutum yana bada labarin abinda ya gabatar da kuma abinda 
ya jinkirta. 

Ya Ku Musulmai: 

Kuma halin da mutane ke cikin dukiyoyinsu da ababen rayuwarsu suna 
husuma suna rigima, yayinda za'ayi busa cikin Kaho, babu wani da zai saura 
a ban kasa «sai ya kwantar da barin wuyansa, ya daga dayan barin», ya 


RANAR KARSHE: RANAR SAKAMAKO 113 


sanya arin wuyansa kasa, kuma dayan Garin nasa asama, yana sauraron 
sauti daga sama, bazai samu damar rubuta wasiyya ba, ko komawa cikin ga 
iyalansa; Allah Madaukaki Yana cewa: 


49%, 2 


KONDA - es isco Vays $ 
4 dpan Me ays Ce Oe 


«ba komai suke sauraro ba, face wata tsawa guda da zata kamasu alhali 
su suna jayayya * to bazasu iya barin wasiyya ba, ko kuma bazasu iya 
komawa ga iyalansu ba» [Yasin: 49-50], «Kuma farkon wanda zai jishi 
wani mutum ne yana gyara tafkin rakumansa, yace: sai ya suma 
mutane ma su suma», yazo cikin hadisi: «kuma lallai Alkiyama zata 
tsaya, alhali hakika wasu mutane biyu sun baza tufafinsu; bazasuyi 
cinikayyarsa ba, kuma bazasu nadeshi ba, kuma Alkiyama zata tsaya 
kuma hakika mutum ya juya baya da nonon rakumarsa mai ruwan 
nono, bazai shashi ba, kuma lallai Alkiyama zata tsaya alhali shi yana 
gyaran tafkinsa; to bazai sha cikinsa ba, kuma lallai Alkiyama zata 
tsaya alhali hakika ya daga lomarsa zuwa bakinsa; bazai kai ga 
lankwameta ba» [Bukhari ya ruwaito shi]. 


Ya ku bayin Allah: 

Kuma shi As-suur: wani Kaho ne da ake yin busa cikinsa, kuma 
ma'abocin kahon yana shirye domin yin busa cikinsa tun lokacin da Allah 
Ya halicce shi, yana kallon saitin Al'arshi, saboda tsoron a umurceshi kafin 
dawowar kiftawarsa, Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- 
yana cewa: «taya zanji dadi alhali hakika ma'abocin Kaho ya sanya 
kaho a bakinsa, kuma ya sunkuyar da goshinsa, kuma ya mika jinsa, 
yana sauraron a umurce shi da ya busa, sai ya busa?! Sai musulmai suka 
ce: to me zamuce ya Manzon Allah?, yace: kuce: Allah Shine Mai isar 
mana, madallah da abin dogaro, mun dogara ga Allah Ubangijinmu» 
[Tirmizi ya ruwaito shi]. 


Yã ku Musulmai: 

Alkiyama zata tsaya ne a ranar Juma'a, kuma a duk ranar juma'a dukkan 
halittu suna tsorata banda mutune da aljanu, tun daga lokacin da take wayar 
gari har zuwa rana ta bullo; saboda tsoron tsayuwar Alkiyama cikinta, kuma 
idan Allah Yaso maido da bayi da rayasu zai umurci Is'rafel sai yayi busa 
cikin Kaho, sai rayuka su dawo zuwa ga jukkuna, kuma mutane su tsaya ga 
Ubangijin talikai: 


114 IMANI DA RANAR KARSHE 


zA fe eG NAK < a i ae 
Sok BJ BA bapa bap 
«kuma za'ayi busa cikin Kaho, to sai gasu nan suna fitowa da gaggawa 
daga cikin Kaburbura zuwa ga Ubangijinsu» [Yasin: 51], kuma farkon 
wanda zai farfado daga mutuwa, kuma farkon wanda za'a tsaga masa Kasa 


don fitowa: Annabinmu Muhammad -yabo da amincin Allah sun tabbata a 
gare shi-. 


Kuma bayan busar mutuwa Allah Zai saukar da wani ruwa daga sama 
jukkunan bayi zasu tsiro dashi, kamar yadda Kwayar shuka take tsirowa, 
kuma babu wani abu a jikin mutum face sai ya lalace banda Kashin Kasan 
baya, daga gareshi ne za'a sake hada halitta ranar Alkiyama. 


Ina neman tsarin Allah da shaidan jefaffe 
bbs GAYENG PEN a8 Asah 
GAB AA pat Se MANG 
«Kuma kayi musu gargadin rana mai kusantowa —alkiyama- yayinda 


zukata suka dago ga makoshi sukayi Kyam, kuma azzalumi bashida wani 
makusanci ko mai ceto da za'a saurara» [Gafir: 18]. 


Allah ya min albarka tare daku cikin algur'ani mai girma... 


RANAR KARSHE: RANAR SAKAMAKO 115 


HUDUBA TA BIYU 


Dukkan yabo sun tabbata ga Allah bisa kyautatawarSa, kuma godiya ta 
tabbata a gareShi akan datarwarSa da kuma ni'imominSa, kuma ina 
shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai baShi da 
abokin tarayya ina mai girmamawa ga al'amarinSa, kuma ina shaidawa 
Muhammad bawanSa ne kuma manzonSa ne, yabon Allah ya tabbata 
gareshi da iyalansa da sahabbansa, kuma yayi dadin aminci, aminci mai 
Karuwa. 


Bayan Haka, Ya ku Musulmai: 
Allah Zai tara bayi gaba daya ranar sakamako, kuma na farko dana 
Karshe zasu dai-daita wajen tarawa: 


As, P3 


SA 0 he NO a SSG HAN YB 


«kace lallai na farko da na Karshe * su abun tarawa ne ga tsayuwar wata 
rana sananniya» [Al-waki'ah: 49-50], kuma a bisa kowacce siffa bayi suka 
mutu —a cikin duhun teku, ko cikin dabbobi masu farauta, kuma cikin zurfin 
Kasa — to lallai Allah Mai iko ne ga zuwa dasu: 


oe A 


43 2 ote SEA Ya zé sd Aa 


«A duk inda kuka kasance Allah Zai zo maido daku baki daya, lallai 
Allah Mai iko ne kan kowanne abu» [Al-bakarah: 148], kuma ilimin Allah 
kewaye yake dasu a duk inda suka mutu a duk inda suka halaka, baza'a 
manta da wani ba ga tayarwa, kuma wani mutum bazai makale ba daga 
wajen tsayuwa, Allah Mai buwaya da girma Y ace: 


nga 513 ee ee AT Be WA ww A YA 
SN ses 5B AKA TL GN 3 JB Ao 2 D 


«Kuma a ranar da zamu tafiyar da manyan duwatsu, kuma zaka ga Kasa 
bayyane —babu komai kanta-, kuma zamu tayar dasu baza mu bar wani daya 
ba daga cikinsu» an 47], kuma Allah Mai tsarki Ya ce: 


422 


SERA De te SE OS NG ora AP 


«ba wanda ke cikin sammai da Kasa face sai ya jewa Allah Mai rahama 
a matsayin bawa * lallai hakika Ya Kidaye su, kuma Ya lissafasu lissafawa» 
[Maryam: 93-94]. 


To kaji tsoron Allah ka sanya ranar Karshe a cikin ranka, da ambtonta a 


116 IMANI DA RANAR KARSHE 


bisa harshenka, kuma ka mata tanadi da imani da aiki na gari, kuma ka rayu 
iya abinda zaka rayu, to lallai dai zaka mutu, ka so wanda kaga dama, to 
lallai kai mai rabuwa dashi ne, kuma aikata abinda kaga dama, to kai abin 
yiwa sakayya ne dashi, kuma kayi guziri na tsoron Allah domin tafiyar mai 
nisa ce, kuma ka sassauta dakon domin tudun mai wahalar hawa ne, Yahya 
dan Mu'az -Allah Ya jikansa- yana cewa: «Madallah da wanda yabar duniya 
kafin ta barshi, ya gina Kabarinsa kafin ya shigeshi, kuma ya yardar da 
Ubangijinsa kafin ya hadu daShi». 


Sannan ku sani lallai Allah Ya umurceku da yin salati da sallama ga 
AnnabinSa... 


FIRGICIN ALKIYAMA 117 


FIRGICIN ALKIYAMA™” 


Dukkan godiya sun tabbata ga Allah, muna gode maSa, kuma muna 
neman taimakonSa, kuma muna neman gafararSa, kuma muna neman 
shiriyarSa, kuma muna neman tsarin Allah daga sharrukan kawunanmu, da 
zunubban ayyukkanmu, wanda Allah Ya shiryar dashi, to babu mai batar 
dashi, kuma wanda Ya batar to babu mai shiryar dashi, kuma ina shaidawa 
babu Abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai baShi da abokin tarayya, 
kuma ina shaidawa Annabi Muhammad bawanSa ne kuma ManzonSa ne, 
yabo da Amincin Allah su tabbata a gare shi, da Iyalansa da kuma 
Sahabbansa, kuma yayi Aminci, Aminci mai yawa. 


Bayan Haka: 
To kuji tsoron Allah -Ya ku bayin Allah- hakikanin jin tsoro, kuma ku 
kiyaye shi a cikin sirri da ganawa. 


Ya Ku Musulamai: 

Mutane a cikin wannan duniyar suna cikin rafkana, kuma burinsu a 
cikinta mai fadi ne, kuma babu makawa a yima rai linzami da tunatar da ita 
da makomarta; domin ta raya lahira da duniya, kuma a ribaci yanzu don 
abinda za'a fuskanta, kuma hakika Allah Ya sanya yin yakini da ranar 
Karshe yana daga rukunnan imani, saboda gaskata fadinSa: 


fo Ge FEY 


«Duk wanda ke kanta mai Karewa ne» [Ar-rahman: 26], sannan sai wata 
rana tazo ta da Allah Zai maido da bayi cikinsa, kuma Zai tayar dasu daga 
Kaburburansu. 


Kuma farkon wanda tayar Kasa ta tsage masa: Annabinmu Muhammad - 
yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi-, kuma za'a tayar da bayi babu 
takalma tsirara babu kaciya —ba shayi- 

SS BGG Sy 

«kamar yadda Muka fari farkon halitta zamu maido da ita» |Al-anbiya'i: 
104], kuma za'a tufatar da bayi, kuma farkon wanda za'a tufatar shine 
Ibarahim -aminci ya tabbata a gare shi-, kuma za'a tufatar da salihan bayi 
tufafi masu daraja, kuma lalatattu za'a sanya masu tufafin al-Kadiran - 


An gabatar da ita ranar Juma’a, talatin ga watan Rajab, shekara ta dubu daya da dari 
hudu da Ashirin da daya, bayan Hijira, a Masallacin Annabi. 


118 IMANI DA RANAR KARSHE 


narkakkiyar dalma- da sulke na Kaikayi, kuma za'a tayar da halittu a bisa 
Kasar tayarwa ba wannan ba, Aisha -Allah Ya yarda da ita- ta ce: «to a ina 
mutane zasu kasance Ya Manzon Allah? Yace: a bisa Siradi» [Muslim ya 
ruwaito shi], a wani lafazin: «su suna cikin wani duhu kafin gada -siradi-». 


Kuma Kasar tayarwa Kasace fara da ba'a taba takata ba, babu wani 
sanannen guri ga wani, ba'a zubar da haramtacce jini kanta ba, kuma ba'a 
aikata wani kure kanta ba, gani zai isa garesu, kuma kira zai jiyar dasu, rana 
ce wahala mai kunci, kafirai zasu ce game da ita, 


go 2 bre 
K E ah Vi 
«Wannan ranace mai wahala» [Al-Kamar: 8], bayi bazasu hadu da wata 


rana irinta ba, Allah Ya siffanta ta da nauyi da wuya, gashin jariri na yin 
furfura dominta: 


Te 323. Oya 5 


«to wannan itace rana mai wahala» [Al-muddassir: 9], mai shayarwa 
zata rude gameda abin shayarwarta, mai ciki zatayi barin cikinta. 


Ranar da hankula suke rikice cikinsa, sannan tunaninnika su bace, 
mutum zai guje daga mafi soyuwar mutane zuwa gareshi — daga 
mahaifiyarsa da mahaifinsa da dan-uwansa da matarsa da yayansa -, kuma 
mai sabo zai so ya mika mafi darajar mutane gare shi cikin wuta domin ya 
tsira: 

WAS A ASG Aoa NG & CRIA GR 


eats EE 


«Suna ganinsu, mai laifi zai so da ace zai fanshi kansa daga azabar 
wannan ranar da yayansa maza * da kuma matarsa da dan-uwansa * da 
kuma makusantansa da suke jinginashi garesu suke taimakonsa * da duk 
wanda suke ban kasa baki daya, sannan ya tseratar dashi» [Al-ma'arij: 11- 
14). 


Kuma kasa za'a girgiza ta, kuma za'a niketa nikewa guda, kuma za'a rika 
fadadata kamar yadda ake fadada fata, zata zama Kasace guda daya, babu 
karkata cikinta, ko tudu, Allah Zai damketa kuma Ya rike ta da yatsa. 


Kuma duwatsu za'a tafiyar dasu, kuma za'a shekar dasu, kuma za'ayi 
daga daga dasu, zasu canza zuwa tarin yashi mai kwarara, kuma kamar 


FIRGICIN ALKIYAMA 119 


kaloli- watau: launuka — na fatu da akayi gutsi-gutsi dashi, ana sakawa mai 
gani tinanin cewa ita wani abu ne, alhali gizo ne ba komai ba: 


dis KI cts > 


«kuma aka tafiyar da duwatsu sai suka kasance kamar gizo» | An-naba'i: 
20], kuma za'a gusar da duwatsu daga gurabansu, kuma a dai-daitasu da 
kasa don haka babu tudu cikinta babu gangare: 


SAS Ke SY 


«Baka ganin karkata cikinta kuma baka ganin wani tudu» (Daha: 107], 
kuma koguna za'a tarwatsasu za'a Kone su, su kama da wuta. 


Kuma sama zata tsage, ta motsa ta raurawa; sai ta dawo marar Karfi mai 
tsananin rauni, kuma zata canja kala: 


«to idan sama ta kece ta zama kamar jan furen filawa kuma kamar 
narkyakkiyar dalma» [Ar-rahman: 37], kuma za'a cire sama to a wannan 
lokaci babu wani shamaki ko boyuwa, kuma Ubangijinmu Zai nadeta da 
damanSa kamar nadewar takarda ga abubuwan rubutawa, kuma Zai riketa a 
bisa yatsa. 


Kuma rana za'a kanannadeta aka tattareta, kuma haskenta ya tafi, kuma 
wata zai yi husufi: 


gi sal EA AN GD 


«to idan ido ya dimauta ya Kafe * kuma wata yayi husufi haskensa ya 
dushe * kuma aka hada rana da wata» [Al-iyama: 7-9]. 


Kuma taurari masu Kyal-Kyali zasu dushashe, kuma maratayinsu zai 
kwance sai su faffado, kuma Kasa zatayi duhu da mutuwar fitilarsu, da 
gushewar haskensu. 


Kuma rakuma masu ciki anyi watsi dasu, kuma namun daji za'a tayar 
dasu, kuma halittu sashinsu zai tangal-tangal zuwa ga sashi, wanda yaga 
mutane zai yi tsammanin su suna cikin maye ne, amma ba cikin maye suke 
ba, sai dai azabar Allah mai tsanani ce. 


Idanuwa sunyi wuru-wuru, kuma zukata sun iso ga makoshi suna 
birkice, kuma mala'iku sun kama sahunsu suna kewaye halitttu, al'amari ne 


120 IMANI DA RANAR KARSHE 


mai girma, abun faruwa ne mai firgici, Annabi -yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi- yana cewa: «Ina neman tsarin Allah daga Kuncin 
matsayar ranar Alkiyama» [Nasa'i ya ruwaito shi]. 


A cikin wannan ranar kowace rai zata san abinda ta halarto dashi, 
mutum zai tsaya yana mai nadama bayan wucewar lokaci, kuma za'a riki 
ababe mafiya boyuwa a Kiraza riko mai tsanani, za'a watsar da abinda ke 
cikinsu, to babu wani abu da aka boye cikinta face sai ya bayyana, komai 
aka sirrance sai an fito dashi fili, shiru ne mai haiba, magana bata shigarsa 
kuma uzuri baya yanke shi: 


7 PL 99 9529 FE LA, “4 so er 
Gosia KO OG te Gb 19 GG 


«wannan rana ce da basa yin magana * kuma baza'ayi masu izini ba, 
balle su bada hanzari» [Al-mursalat: 35-36]. 


Wasu fuskoki anan masu haske ne, masu Kyalli, masu farin ciki, suna 
masu dariya suna Kyal-Kyali, wasu fuskokin kuma sunyi baki suna Kuntume, 
akwai Kura kansu, suna lullube da KasKanci, masu takawa za'a tayar dasu 
zuwa ga Ubangijinsu tawaga masu daraja, kuma mujrimai za'a korosu zuwa 
ga Ubangijinsu a wannan ranar suna masu shudin idanuwa. 


Kuma rana zata kusanto daga kawunan halittu har ya kasance babu rata 
tsakaninta dasu sai gwargwadon tsinken tozali, kuma babu wata inuwa ga 
wani face inuwar Al'arshin Allah Mai rahama, daga mai inuwanta da inuwar 
Al'arshi sa mai haskakuwa da zafin rana, kuma al'ummu zasuyi cincirindo 
suyi ture-reniya sai duga-dugai su saba, kuma wuyoyi su Kuntatu, sai gumi 
ya kwararo har zuwa zira'i saba'in, sai ya kwanta kan Kasa, sannan yakai ga 
jikukkuna a bisa matakansu, daga cikinsu akwai wanda zai kai ga idanuwan 
sawu, akwai kuma wanda zai tankwareshi tankwarewa, sai bakin ya lullube 
nunfashi yayi Kunci, kuma al'ummu suna durkusawa kan guiwowi saboda 
tashin hankali, kuma zaka ga kowacce al'umma tana dogare kan guiwa, 
Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- yana cewa: «Mutane 
suna kaiwa wajen bakin ciki da damuwa abinda bazasu iya jurewa ba, 
kuma bazasu iya dauka ba» [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi]. 


Kuma masu sabo zasuyi nadama suji hasara a bisa sakacinsu kan aikin 
biyayya, kuma saboda tsananin jin hasararsu zasu rika cizon kan yatsunsu; 
Allah Mai buwaya da girma Yana cewa: 


- 
AA 


KI Jag LIA sis pas ASK BIS is 183 » 


«kuma ranar da azzalumi yake cizo kan hannuwansa yana cewa: kaico 


FIRGICIN ALKIYAMA 121 


na inama ace na riki hanya tare da Manzo» |Al-furkan: 27], kuma mai sabo 
zai ji haushin kansa, da masoyansa, da abokansa; kuma dukkan wata 
soyayya da bata ginu kan tushen addini ba zata juye zuwa Kiyayya, kuma 
mutum zai yi rigima da gabbansa, kuma masu girman kai za'a tayar dasu 
kamar kwayar zarra, mutane suna taka su da Kafafuwansu sabo wulakanta 
su, kuma mai jan tufafinsa Allah baZai masa magana ba a cikin wannan 
rana, kuma baZai kalle shi ba, kuma baZai tsarkake shi ba, kuma yana da 
azaba mai radadi. 


Kuma za'a azama kowane maciyin amana ranar Alkiyama tuta a gurin 
mazauninsa, sai ana cewa: wannan itace cin amanar wane dan wane, kuma 
wanda ya karbi wani abu na filin kasa, ba tare da hakkinsa ba, za'a rufta shi 
cikin Kasa ranar har zuwa Kasa ta bakwai, kuma zalumcin duniya zai 
rubanya ranar tashin Alkiyama, «zalumci duffai ne rana tashin 
alkiyama», kuma hakkoki basa tozarta; ba haka ba, za'a Kwaci hakkin 
wanda aka zalumta daga azzalumi, har za'ayi ramuwa tsakanin dabbobi. 


Kuma mafiya sharrin mutane a wannan ranar: «Ma'abocin fuska biyu: 
wanda yake zuwa ma wadannan da wata fuska, kuma ga wadancan ma 
da wata fuskar», kuma «wanda ya yaye wata damuwa daga damuwoyin 
duniya ga wani mumini, Allah Zai yaye masa wata damuwa daga 
damuwoyin lahira, kuma wanda ya suturta wani musulmi; Allah Zai 
suturta shi a duniya da lahira». 


Kuma masu adalci suna bisa minbarori na haske a bisa damar Allah Mai 
rahama, kuma za'a tayar da kowane bawa a bisa abinda ya mutu a kansa; to 
wanda ya mutum yana cikin harama za'a tayar dashi yana mai yin talbiya; 
kuma wanda aka yima rauni a kan tafarkin Allah zai zo launinsa launin jini 
ne, kamshi kuma Kamshin almiski ne, kuma masu kiran sallah sune mafiya 
tsawon wuya cikin mutane, kuma babu wani abu da zai ji, a iya inda 
sautinsa zai kai, face sai ya masa shaida ranar tashin Alkiyama, kuma wanda 
yayi wata furfura a cikin musulunci zata kasance masa haske, kuma 
kowanne mutum yana Karkashin inuwar sadakarsa, har sai anyi hukunci 
tsakanin mutane. 


Kuma Siradi sulu ne mai santsi, to da mai tsira kansa, sai mai yaguwa, 
sai mai kifewa cikin wuta. 


Kuma ma'auni da adalci babu raurawa cikinsa, yin hisabi cikinsa da 
gwargwadon Kwayoyin zarra ne: 


ft GE 3 IGE JI oa AE 53 SE Jan PP 


122 IMANI DA RANAR KARSHE 


«To wanda ya aikata wani aiki gwargwadon nauyin zarra na alkhairi zai 
ganshi * kuma wanda ya aikata wani aiki gwargwadon nauyin zarra na 
sharri zai ganshi» [Az-zalzalah: 7-8], kuma godiya ga Allah tana cika shi, 
kuma subhanallahi wa bi hamdihi subhanallahil azeem, masu nauyi ne a 
cikinsa, kuma «An tambayi Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a 
gare shi- menene mafi yawan abinda yake shigar da mutane aljannah?, yace: 
tsoron Allah, da kyawun dabi'u» [Tirmizi ya ruwaito shi]. 


Kuma takardun da aka nade su za'a bude su, masifa nawa ne ka mance 
da ita?!, kuma mummunan aiki nawa ka boye shi?!, kuma littafin ana 
karanta shi, kuma gabbai za'a saka su, suyi magana, kuma mala'iku suna 
halarce, kuma Allah Mai yin shaida ne a bisa dukkan ayyuka, Allah 
Madaukaki Yana cewa: 


643 yan) 628 Se | ITE & GCS NG 5 $ 


«kuma bazaku aikata wani aiki ba face sai Mun kasance shaidu kanku a 
yayinda kuke tattaunawa kansa» [Yunus: 61]. 


Kuma bayan Allah Ya gama rarrabe hukunci tsakanin dabbobi, zai soma 
rarrabe hukunci tsakanin bayi, kuma farkon Al'ummu da za'ayi hukunci 
tsakaninsu itace wannan al'umma, kuma sune farkom wanda zasu fara 
Ketarewa ta kan siradi, kuma farkon wanda zasu fara shiga Aljannah; 
Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- yana cewa: «Mune 
na karshe, masu gabata ranar Alkiyama» [Bukhari da Muslim suka 
ruwaito shi], a wata riwaya: «wadanda za'a yanke masu hukunci kafin 
halittu» [Muslim ya ruwaito shi]. 


Kuma Allah Zai girmama bawanSa Muhammad a gurin tsayuwa mai 
girma da bashi wani tafki mai yalwar sassanni, tsawonsa tafiyar wata guda, 
kuma ruwansa yafi nono fari, kuma yafi zuma zaki, kuma yafi turaren miski 
Kamshi, zakaga mododi na zinare da azurfa cikinsa kamar adadin taurarin 
sama, wanda ya sha daga gareshi kurba guda bazai ji Kishirwa ba har abada, 
kuma wasu mutane zasu gangaro zuwa gareshi daga cikin al'ummarsa, 
sannan sai ayi shamaki tsakaninsu, sai yace -yabo da aminci su tabbata a 
gare shi-: «lallai su daga gareni suke, sai ace: lallai kai baka san abinda 
suka Kirkira a bayanka ba, sai yace: nisanta ta tabbata nisanta ta 
tabbata ga wanda ya canza abãyãna» [Bukhari da Muslim suka ruwaito 
shi]. 


Lallai tsira daga wadannan tashin hankalin ana samunsu ne da rahamar 
Allah, sannan da aiki na gari, kuma mai gazawa mai nadama ne ba makawa 


FIRGICIN ALKIYAMA 123 


a cikin ranar da bada uziri bazai amfani ba, ba'a tsammanin wani abu cikinsa 
face gafara, kuma rayuwa ko tayi maka tsawo ko ta maka gajarta; to dai 
makomarka aljanna ce ko wuta. 


Ina neman tsarin Allah daga shaidan jefaffe 


SINAR SSG OM ill Kes ee M5 9 Gots» 


«Ya ku mutane lallai alkawarin Allah gaskiya ne, to kada rayuwar 
duniya ta rudeku, kuma kada wani mai rudi ya rude ku gameda Allah» 
[Fadir: 5]. 


Allah Yamin albarka tare daku cikin Alkur'ani mai girma... 


124 IMANI DA RANAR KARSHE 


HUDUBA TA BIYU 


Dukkan yabo sun tabbata ga Allah bisa kyautatawarSa, kuma godiya ta 
tabbata a gareShi akan datarwarSa da kuma ni'imominSa, kuma ina 
shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai Yake bashi da 
abokin tarayya ina mai girmamawa ga al'amarinSa, kuma ina shaidawa 
Annabinmu Muhammad bawanSa ne kuma manzonSa ne, yabo da amincin 
Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa. 


Bayan Haka; Ya ku Musulmai: 

Tsiyatacce rana tashin Alkiyama: shine wanda zai zo da sallah da azumi 
da zakkah, kuma yazo alhali hakika ya zagi wancan, yayi Kazafi ga wancan, 
ya ci dukiyar wancan, ya zubda jinin wancan, kuma ya bugi wancan, sai a 
bawa wancan daga ladansa, wancan ma daga ladansa, to idan ladansa ya 
Kare kafin ya biya abinda ke kansa; sai a dauka daga laifukansu sai a jibga 
masa, sannan ayi wurgi dashi cikin wuta. 


Salihul Murri -Allah Ya jikansa- yana cewa: «Na shiga makabartu da 
tsakar rana, sai na kalli Kaburburan tamkar su mutane ne da sukayi shiru, sai 
nace: tsarki ya tabbata ga Wanda Zai rayaku ya Kara fitar daku bayan 
tsawon rubushewa, sai wani mai kira ya Kwala min kira daga wani daga 
cikin wadannan ramukan: Ya kai Salihu! 


ORF 222 KA ENIR NYA Ss Sa GANG TN 3 ol acne Fy > 


«Kuma yana daga cikin ayoyinSa tsayuwar sammai da kasa bisa 
umurninSa, sannan idan yayi maku wani kira guda daga kasa, sai ga kunan 
kuna fitowa> [Ar-ruum: 25], yace: sai in fadi sumamme>. 


Hasanul Basri -Allah Ya jikansa- yana cewa: <Ranaku biyu da dararraki 
biyu halittu basu taba jin irinsu ba da dai, daren da zaka kwana tare da 
ma'abota kaburbura, kuma baka taba kwana kafinsa a irinsa ba, da kuma 
daren da wayewar garinsa Alkiyama zata waye, da kuma ranar da mai 
bushara zai zo maka daga Allah, ko dai da Aljannah ko da wuta, da kuma 
ranar da za'a baka littafinka ko dai da damanka ko kuma da hagunka>. 


Sannan ku sani lallai Allah Ya umurceku da yin salati da sallama ga 
AnnabinSa... 


IMANI DA HUKUNCI DA 


KADDARA 


DOGARO 127 


DocaRoW 


Dukkan godiya sun tabbata ga Allah, muna gode maSa, kuma muna 
neman taimakonSa, kuma muna neman gafararSa, kuma muna neman tsarin 
Allah daga sharrukan kawunanmu, da Kananun laifukanmu, wanda Allah Ya 
shiryar dashi, to babu mai batar dashi, kuma wanda Ya batar to babu mai 
shiryar dashi, kuma ina shaidawa babu Abin bautawa da gaskiya sai Allah, 
Shi kadai baShi da abokin tarayya, kuma ina shaidawa Annabi Muhammad 
bawanSa ne kuma ManzonSa ne, yabo da Amincin Allah su tabbata a gare 
shi, da Iyalansa da kuma Sahabbansa, kuma yayi aminci, aminci mai yawa. 


Bayan Haka: 

To kuji tsoron Allah —Ya ku bayin Allah- hakiKanin tsoro; domin wanda 
yaji Ubangijinsa Zai daukaka, wanda kuma ya kau da kai daga gare Shi to 
yana da rayuwa mai Kunci. 


Ya ku Musulmai: 

Mafi dacen halittu wanda ya fisu girman bauta ga Allah, kuma duk 
sanda bawa ya kasance ya fi Kankan dakai ga Allah, kuma mafi bukatuwa 
gare Shi, zai kasance mafi kusanci gare Shi, kuma mafi girman mastayi 
gurinSa da gurin halittunSa, kuma bawa kasashshe ne daga cin gashin kansa 
wajen jawo amfani ga kansa da tunkude cuta ga kansa, mabukaci ne ga 
neman taimakon Mahaliccinsa, kuma Allah Mai tsarki Shine Abin nufata 
Mawadaci daga waninSa, kuma dukkan waninSa mabukaci ne zuwa gare 
Shi, kuma zunuban bayi masu yawa ne, kuma basu da hanyar tsira daga 
garesu sai da taimakon Allah da afuwarSa, kuma dayawa daga cikin 
miyagun ayyukan zuci —na riya da girman kai, da hasada, da barin dogaro- 
ta yiwu mutum ya auka cikinsu alhali shi bai sani ba, kuma yana iya 
tsantseni daga wasu sashen Kananun laifuka na fili, alhali shi yana rafkane 
daga wadannan manyan. 


Kuma tsagwaron sabbuba suna tabar da mutum daga cika burinsa, kuma 
yana iya Kkwankwasa wata kofar yana tsammani cikinta akwai abin 
amfaninsa, sai ya samu cuta ne tsantsa, kuma babu abinda zai tseratar daga 
hakan sai tawakkali ga Mabuwayi Mai rahama, don haka Ubangijinmu Ya 
girmama sha'anin tawakkali, Ya sanya shi wani matsayi ne daga matsayoyin 
Addini, Ya gwama shi da ibada a cikin fadinSa: 


An gabatar da ita ranar Juma’a, goma ga watan Jumadal akirah, shekara ta dubu daya da 
dari hudu da ashirin da hudu, bayan Hijira, a masallacin Annabi. 


128 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


Ta SESS ka | 


«to ka bauta maSa, kuma ka dogara gare Shi» [Hudu: 123], kuma Ya 
sanya shi sababi ne na samun soyayyarSa, sai Yace: 


SK 24 al yp 


«lallai Allah Na son masu dogaro» [Ali-Imaran: 159], kuma Ya sanya 
shi sharadi ga samuwar imani daShi, sai Yace: 


bia d= | HES al od 


«kuma ga Allah ne kadai zaku dogara idan kun kasance Muminai» [Al- 
ma'idah: 23]. 


Matsaya ce mai girman sha'ani, mai girman tasiri, farillace daga 
Ubangijin talikai, dashi ne yardar Allah Mai rahama take kasancewa, kuma 
cikinsa akwai garkuwa daga shaidan, matsayinsa shine mafi yalwar matsayi 
kuma mafi cikarsa, kuma mafi Karfin hanyoyi a wajen Allah, kuma mafi 
soyuwarsa, Allah Ya umurci ManzonSa -yabo da amincin Allah sun tabbata 
a gare shi- dashi cikin fadinSa: 


AIG a Bas i EJS» 
«kuma ka dogara ga Allah, kuma Allah Ya isa abin dogaro» [An-nisa'l: 81]. 


Kuma manzanni sune jagororin masu dogaro kuma abin koyinsu; Allah 
Madaukaki Yace gameda Nuhu —aminci ya tabbata a gare shi- cewa shi 
yacema mutanensa: 


6212.65 IG A I oie, 6 S585 EE Se HS OE al 


«Idan tsayuwata da kuma tunatarwata da Ayoyin Allah sun girmama 
gurinku, to ni ga Allah na dogara» [Yunus: 71], kuma Al-khalil —aminci ya 
tabbata a gare shi yace: 


Inai ály AG BF Ade GS » 


«Ya Ubangijinmu a gareKa muka doga, kuma zuwa gareKa makoma 
take, kuma izuwa gareKa ne makoma take» [Al-mumtahina: 4], kuma Hudu 
-amincin ya tabbata a gare shi- yace: 


DOGARO 


129 


Mech Set bY] MG ENG SH al EES Ly 
«Hakika ni na dogara ga Allah, Ubangiji na kuma Ubangijinku, babu 


wata halitta a doran Kasa, face Shi Yake makwarkwadarta» [Hud: 56], kuma 
Ya'kubu -amincin ya tabbata a gare shi- ya ce: 


SAN A aies LEG ANG p 


«Babu hukunci face ga Allah, gareShi na dogara, kuma gareShi ne 


masa dogaro suke dogaro» | Yusuf: 67], kuma Shu'aibu -aminci ya tabbata 
a gare shi-: 


ae = 


2 5 WA Ka Ege gi ma AA 
Sem ah EKG ade ALY ASS 3 & 


«kuma dacewata bata zama ba face daga Allah, a gare Shi na dogara, 


kuma gare Shi nake komawa» [Hud: 88], kuma Manzannin Allah suka ce ga 
mutanen su: 


Ann Aa EES > 
«Kuma me ke garemu da za'a ce bazamu dogara ga Allah ba, alhali 


kuma hakika Ya shiryar damu tafarkinmu» [Ibrahim: 12], kuma muminin 
cikin mutanen Fir'auna yace: 


«Kuma ina fawwala lamarina zuwa ga Allah, lallai Allah Mai gani ne ga 
bayi» [Gafir: 44], kuma farkon annabta da saukar da littafi umurni da 
dogaro, kuma da cewa lallai shi yana bude abinda aka rufe. 


Ere 


as) 
«Kayi karatu kuma Ubangijinka Shine mafi karamci» |Al-alak: 3]. 


Allah Ya sanya shi siffa ce ga ma'abota imani, da suke banbanta daga 
wasunsu: 


BB A GE Sa SI LD 


«Hakika abin sani muminai sune wadanda idan an ambaci Allah, 


130 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


zukatansu zasu tsorata, kuma idan aka karanta masu ayoyinSa, zasu Kara 
masu imani, kuma su ga Ubangijinsu suke dogara» [Al-anfal: 2], kuma 
shaidan bashida iko kan bayin Allah masu dogaro; Allah Madaukaki Ya ce: 


ZIG eee ve Tee k -7 9 8 5 A 
SE 3 Ses Na al [e DE A AL 3 
<Lallai shi bashi da iko, kan wadanda sukayi imani, kuma ga 
Ubangijinsu suke dogaro» [An-nahli: 99]. 


Kuma dogaro abune dake hana azabar Allah; kamar yadda Allah Mai 
tsarki Ya ce: 


Aero nk AIH e 


= 


Kab SB HES OG oes os ake LEN A i 


«kace: shin baku gani bane, idan Allah Ya halaka ni, da wanda ke tare 
dani ko Ya jikanmu, to waye ne zai tseratar da kafirai daga azaba mai radadi 
* kace Shine Allah Mai rahama munyi imani daShi kuma gareShi muka 
dogara, to da sannu zaku san wanda yake cikin bata mabayyani» [Al-mulk: 
28-29], kuma yana wajabta shiga Aljannoni; Allah Mai tsarki Ya ce: 


kok KA) i laka TA 


«wadanda da sukayi hakuri kuma ga Ubangijinsu suke dogaro» [Al- 
ankabuut: 59], ai ba haka bama masu dogaro da gaske zasu shiga Aljannah 
ba tare da hisabi ba, kamar yadda Annabinsu -yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi- ya siffantasu da haka a fadinsa: «sune wadanda basa 
neman magani, kuma basa lalas, kuma basa camfi, ga Ubangijinsu 
kadai suka dogara» [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi]. 


Kuma Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- yayi 
wasiyya ga Ibnu Abbas -Allah Ya yarda dasu- da dogaro, alhali shi yana 
yaro, domin cusa akeedah a ransa a farkon rayuwarsa, sai yace: «Ya kai 
yaro!, lallai ni ina koya maka wasu kalmomi; ka kiyaye Allah zai kiyaye 
ka, ka kiyaye Allah zaka sameShi daura da kai, idan zakayi roko, to ka 
roki Allah, kuma idan zaka nemi taimako, to ka nemi taimakon Allah» 
[Tirmizi ya ruwaito shi], Ibnul Kayyim -Allah Ya jikansa- yace: «Dogaro 
tushe ne ga dukkan matsayoyin Imani da Ihsani, kuma ga dukkan ayyukan 
Musulunci, kuma lallai matsayinsa a gurinsu kamar matsayin gangar jiki ne 
ga kai». 


Cikin dogaro ga Allah akwai hutawar rai, da tabbatuwa cikin hali, da 


DOGARO 131 


kawar da makircin ma'abota sharri, kuma shi yana daga mafiya Karfin 
sabbuba, da bawa yake tunkude abinda bazai iya dauka ba, na cutarwar 
halittu, da zaluncinsu, da shine ake yanke kwadayin abun hanun mutane, an 
tambayi Imamu Ahmad -Allah Ya jikansa- gameda tawakkali, sai yace: 
«shine yanke Kwadayi, da fidda rai daga mutane». 


Kuma dogaro ga wanin Allah, KasaKanci ne da wulakantar da rai, kuma 
rokon halitta ga halitta, roko ne na mabukaci ga mabukaci, Annabi -wanda 
yabo da aminci su tabbata a gare shi- ya ce: «kuma ka sani cewa lallai 
al'umma da zata hadu kan su amfanar dakai da wani abu, bazasu amfane ka 
ba, face sai da wani abu da hakika Allah Ya rubuta maka shi, kuma da zasu 
taru kan su cutar dakai da wani abu, bazasu cutar ba face sai da wani abu da 
hakika Allah Ya rubuta maka shi» [Tirmizi ya ruwaito shi]. 


Kuma duk lokacinda zuciya ta waiwaya zuwa ga wanin Allah, Allah Zai 
dogarar da ita ga wanda ta waiwaya zuwa gare shi, kuma zai zamo tababbe, 
Annabi -wanda yabo da aminci sun tabbata a gare shi- ya ce: «wanda ya 
rataya da wani abu, za'a jingina shi dashi» [Tirmizi ya ruwaito shi], 
Shaikhul Islam -Allah Ya jikansa- ya ce: «babu wani da zai kwadaici wani 
halitta ko ya dogara dashi, face sai zatonsa ya tabe kansa, kuma duk wanda 
ya so wani abu, don wanin Allah babu makawa zai cutar dashi, wannan 
abune sananne ta hanyar yau da kullum da lura da al'amura», kuma kada 
rashin kwadayin gurin wani halittta ya saka kayin jafa'i ga mutane, da barin 
kautatawa garesu, da rashin jurema cutarwa daga garesu; a'a ba haka ba, ka 
kyautata masu don Allah; ba don kwadayin wani abu agurinsu ba, kuma 
kamar yadda baka tsoronsu kada kayi kwadayi gurinsu, kuma kada kayi 
kwadayi gurin mutane cikin lamarin Allah 


Ya ku Musulmai: 

Arzuka suna hannun Mahalicci, abinda yake akwai naka daga cikinsu , 
zai zo maka komai rauninka, abinda kuma yake ga waninka ne, bazaka same 
shi ba komai Karfinka, kuma shi arzikin Allah kwadayin mai kwadayi bazai 
turo maka shi ba, kuma Kin mai ki bazai korar dashi daga gareka ba. 


Kuma arziki rababbe ne ga kowa -daga nagari da fajiri da mumini da 
kafiri -; Allah Madaukaki Ya ce: 


- 


SPD GEN) AN Bad ep 


«kuma babu wata dabba a bisa doron Kasa face arzikinta yana ga 
Allah» fHud: 6]. 


Kuma arziki ana tunkudoshi ga dabbobi tare da raunin dayawa daga 


132 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


cikinsu, da kuma gazawarsu wajen neman arziki; Allah Madaukaki Ya ce: 
6565 Bis MS JBN oh os les > 

«kuma dabba nawa ne, da bata daukar arzikin kanta, Allah Shi Ke 
azurta ta, tare daku» [Ankabuut: 60], kuma hakika Allah Ya saukaka maka 
shi, ta hanyar nema, ko ba ta hanyar nema ba, kuma mutane ana zuwa masu 
ne ta hanyar Karanci tabbatar da dogaro ga Allah, da kuma ta daga hanyar 
dogararsu da sabbuba na fili a zukatansu da kuma jinginuwa dasu, kuma da 
sun tabbatar da dogaro ga Allah da zukatansu; da Allah Ya kwararo masu da 
arzukansu tare da mafi Karancin sababi, kamar yadda yake kwararoma jinsin 
tsuntsu arzikinsu da zallar fita safiya da maraice —kuma shi nau'i ne na nema 
da fadi tashi; sai dai fadi tashi ne mai sauki- Annabi -wanda yabo da aminci 
ya tabbata a gare shi- ya ce: «Da ace ku kuna dogaro ga Allah hakikanin 
dogaro daShi, da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye, 
suna fita ciki dame, kuma suna dawowa akoshe» [Ahmad ya ruwaito 
shi], to kada ka tozarta lokacinka da damuwarka cikin abinda Ya lamunce 
maka na arziki, to matukar Yana nan to arziki zai zo, Al-hasan Al-basri - 
Allah Ya jikansa- ya ce: «yayinda na san cewa arziki na babu wanina da zai 
cishi zuciyata ta natsu». 


Ya ku Musulmai: 

Allah Ya sanyama a'lamura lokacin Kaddararsu, kuma Ya shiryama 
kaiwa ga makura sabbubansu, kuma al'amuran duniya da adonta hakika mai 
bi sannu yana iya riskar abinda zai kubucema mai gaggawa, kuma mai 
gajiyawa yana iya samun abinda mai azama zai kuskure masa, kuma 
waiwayar sabbuba tawaya ce ga tauhidi, kuma kore sabbuba daga 
kasancewarsu sabbuba tawaya ce ga hankali, kuma kawar da kai daga 
sabbuba wanda aka umurceshi dasu suuka ne ga shari'a, kuma yana ga bawa 
zuciyarsa ta kasance mai dogaro ce ga Allah ba kan sabbuba ba, Kuma 
Annabinmu Muhammad -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- 
shine mafi cikan masu dogaro ga Allah, kuma bai wofintar da sabbuba ba; 
to hakika ya hada tsakanin sulke biyu ranar Yakin Uhud, kuma yayi jingar 
wani dan jagora da zai nuna masa hanyar hijira, kuma ya tona ganuwa ranar 
yakin Al-ahzab. 


Kuma shi hakikanin dogaro: shine tsayuwa da sabbuba da dogaro da 
zuciya ga Mai yin sanadi, da Kudurce cewa lallai suna bisa hanunSa, idan 
Yaga dama sai ya hana zartuwarsu, idan kuma Yaga dama zai sanya su 
zama masu zartuwa ne ga kishiyar hukunce-hukuncensu, kuma idan Yaga 
dama Zai samar da wasu abubuwa masu hanawa da kautarwa da zasuyi karo 


DOGARO 133 


da zartartuwarsu kuma su kawar dasu, kuma mai tauhidi mai dogaro baya 
natsuwa zuwa ga sabbuba kuma baya tsammaninsu, kamar yadda baya 
wofintar dasu ko rusa su, maimakon haka, shi zai kasance ne mai tsayuwa 
dasu mai nazari ga Mai sanadinsu Allah Mai tsarki kuma Mai gudanar dasu. 


Kuma idan dogaro yayi Karfi tsammani kuma ya girmama Allah Zai 
kawo budi, Al-khalil ya bar matarsa Hajara da danta Isma'il Karami mai shan 
nono a wani kwari ba motsi cikinsa ko mai sanya natsuwa, kuma babu tsiro 
gefansa ko nonon dabba, saboda dogaro ga Allah da kamanta umurninSa, 
sai Allah Ya kewaye ta da kulawarSa, to sai ga Karamin nan ya zama 
Annabi, Allah Ya siffantashi da juriya da hakuri da gaskiyar alkawari, da 
kiyaye sallah, da umurni da ita, kuma ruwa mai albarka zamzam amafani ne 
daga amfanin dogaron Al-khalil ga Allah. 


Kuma yayinda bala'i ya girmama bani Isra'il -yayan Annabi Ya'Kub-, 
kuma Fir'auna ya bisu da rundunoninsa kuma suka kewaye su, kuma kogi 
yana gabansu: 


SEN | ws LA Jey 


«Mutanen Musa sukace lallai mu za'a riskemu» [Ash-shshu'ara'i: 62], 
Annabin Allah Musa -aminci ya tabbata a gare shi- mai tsananin yarda da 
nasarar Allah yace: 


Ne, 
«yace: a'a ba haka bane, lallai tare dani akwai Ubangijina Zai shiryar 
dani» |(Ash-shshu'ara'i: 62], sai Allah Ya umurce shi da bugun teku sai ya 
zama hanya busashshiya, kowane bangare kamar gauron dutse ne babba. 


Kuma Yunus —aminci ya tabbata a gare shi- wani babban kifi ya hadiye 
shi a cikin tsakiyar teku da duhunsa, to sai ya dangana ga Majibancinsa, ya 
mika bukatarsa a gare Shi, 

6 Sam a CL Ke GAY 

«babu abin bautawa da gaskiya face Kai, tsarki ya tabbata gareKa, lallai 
ni na kasance daga cikin masu zalunci» |Al-anbiya'i: 87], sai aka jefo shi 
alhali shi bashi da lafiya a cikin sarari, bai tozarta shi kadai a fili ba. 


Kuma mahaifiyar Musa ta jefar da danta Musa cikin teku, saboda 
dogaro da Allah; da kamanta umurninSa, to sai gashi Manzo ne daga cikin 
Ma'abota azama makusanta. 


134 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


Kuma Yakuub —aminci ya tabbata a gare shi- ance masa: lallai danka 
kyarkeci ya cinye shi; sai ya mika lamarinsa ga Allah, kuma ya gana daShi, 
to sai ya dawo masa dashi, tare da dan-uwansa bayan tsawon bakin ciki da 
kuma rabuwa. 


Kuma a yayinda yanayi ya Kuntata, kuma dama ta janye, kuma magana 
ta gagara ga Maryam —aminci ya tabbata a gareta- dogaro ya girmama ga 
Ma'abocin girma da daraja, kuma ba abinda ya saura sai ikhlasi da dogaro, 
sai tayi nuni gare shi da cewa kuyi masa magana: 


pEr uig KaK PE Ng 


<sukace ya zamuyi magana da wanda ya kasance cikin zanin goyo 
jariri> (Maryam: 29], to a wannan lokacin ne Allah Ya bashi ikon Magana: 


6S Ses CN git Al Le AH 


«Yace ni bawan Allah ne, Ya bani littafi, kuma Ya sanyani Annabi» 
(Maryam: 30]. 


Kuma Annabinmu Muhammad -yabo da amincin Allah sun tabbata a 
gare shi- yana buya tare da abokinsa daga mutanen sa, a dutsin Ajrad, a 
wani kogo mara ruwa abin tsoro, sai tsoro yakai matuka ga abokinsa, sai 
yace: «Ya Manzon Allah! da ace dayansu ya kalli zuwa sawunsa da ya 
ganmu, sai yace: -yana mai aminta da Uabangijinsa-: Ya kai Abubakar! 
Meye zatonka da mutum biyun da Allah ne Na ukunsu» [Bukhari da 
Muslim suka ruwaito shi], sai Allah Ya saukar da KarfafawarSa, da 
NasararSa, kuma ya Karfafe shi da wasu rundunonin da ba'a ganinsu; sai 
firgicinsa ya tafi, kuma aminci ya samu, kuma hijira ta cika, kuma Manzanci 
ya cigaba da bin hanya. 


Kuma idan kwanaki sukayi maka kulli, kuma bala'o'i suka kewaye ka, to 
kada ka tsammaci kowa face Allah, kuma ka daga tafukan kankan dakai, 
kuma ka aza barin Kirjinka a gabanin Mahalicci, kuma ka rataya 
tsammaninka daShi, kuma ka fawwala lamari ga Allah Mai rahama, kuma 
ka yanke rataya daga halittu, ka kira Allah Mai girma, kuma ka kirdadi 
lokutan amsawa, -kamar sujjada, da Karshen dare-, kuma idan dogaro da 
tsammani sukayi Karfi, kuma aka tara zuciya a wajen addu'a: baza'a Ki amsa 
kira ba: 


GEN GSS ASMA ad AP 


«shin waye yake amsama wanda yake cikin Kunci, kuma ya yaye 


DOGARO 135 


mummuna» [An-namli: 60], to ka mika lamari ga Mamallakinsa. 


Kuma Shi Allah Mabuwayi ne baYa Kaskantar da wanda ya fake daShi, 
kuma baYa tozartar da wanda ya makale maSa, da kuma yaye damuwoyi a 
yayin da damuwa takai matuka ne, kuma sauki yana gwame da wuya, kuma 
ka san da Ubangijinka a lokacin walwala Zai san da kai a cikin tsanani, 
kuma «Hasbunallahu wa ni'imal wakeel» «Allah Shine Mai isar mana 
madallah da Abin dogaro» Al-khalilani -Majiya dadi biyu- suka fade ta a 
cikin tsanani. 


Kuma wanda dogaransa ya gasgata ga Allah wajen neman wani abu to 
zai same shi, kuma wanda ya fawwalama Allah lamarinsa Zai isar masa da 
abinda ya dameshi, kuma wanda ya tabbatar da dogaro gare Shi baZai 
jinginshi ga waninsa ba; ba haka bama, Zai jibince shi da KanSa; 


A15 NE KE 03 


«Kuma wanda duk ya dogara ga Allah to Shine Mai isar masa» [Ad- 
dalak: 3]. 


Kuma a bisa gwargwadon kyautata zatonka ga Ubangijinka da 
tsammaninka gare Shi, dogaronka gare Shi yake kasancewa, to ka sanya 
Ubangijinka Shine gurin kai kukanka, Al-fudhailu -Allah Ya jikansa- ya ce: 
«wallahi da ace ka fidda rai daga halittu har ya zama baka bukatar wani abu 
daga garesu da Majibancinka Allah Ya baka dukkan abinda kake bukata». 


Kuma Shi Allah Mai tsarki wata Kwayar zarra bata motsawa sai da 
izininSa, kuma wani abin mai faruwa baya gudana sai da ganin damarSa, 
kuma wani ganye baya fadowa sai da saninSa: 


KAI Ids Ie OGM Di EP 


«Kuma ka dogara ga Allah Mabuwayi Mai rahama * Wanda Yake ganinka 
a yayinda kake tsayuwar dare “ da kuma jajjuyawarka cikin masu sallah» 
[Ash-shu'ara'i: 217-219], Ibrahim Al-khawwas -Allah Ya jikansa- yace: «bai 
dace ga bawa ba, bayan wannan ayar ya jingina ga wani ba Allah ba». 


Kuma wanda ya rataya da wanin Allah ko ya natsu zuwa ga saninsa da 
hankalinsa, da maganinsa, da layunsa, kuma yayi dogaro kan dabararsa da 
Karfinsa, Allah Zai dangana shi da hakan kuma Ya tabar dashi, ya fada cikin 
littafin "Taisiril Azeezil Hamid: «wannan abune sananne ta hanyar nassosi 
da gwajegwaje». 


136 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


Kuma ribar kasuwanci shine: aminta da wadatarwar Allah, da kyautata 
zato gare Shi, wanda ya zaci cewa ana samun abinda ke wurin Allah da 
sabonSa da Kin yi maSa biyayya, kamar yadda ake samu da yi maSa 
biyayya da kusanta zuwa gareShi, ko ya zaci idan ya bar wani abu dominSa 
Allah baZai canza masa da mafi alkhairi ba daga gareShi, ko ya zaci cewa 
wanda ya aikata wani abu saboda shi bazai bashi mafi falalar sa ba, ko ya 
zaci cewa idan ya gasgata Shi cikin dogaro gare Shi cewa Zai tabar dashi 
baZai bashi abinda ya roka ba; to hakika yayi mummunan zato ga Allah; 
kuma babu mai kubuta daga wannan sai wanda ya san Allah, kuma ya san 
sunayenSa da siffofinSa, kuma ya san abinda hikimarSa da godiyarSa take 
lazimtawa, Ibnul Kayyim -Allah Ya jiKansa- ya ce: «Mafi yawan halittu; kai 
dukkansu ma sai wanda Allah ya ga dama, suna yiwa Allah zaton da bana 
gaskiya ba, da mummunan zato; domin mafi yawan yan Adam suna Kudurce 
cewa suna cancantar abinda Allah Yaga dama gare su, kuma wanda ya 
bincika kansa, ya kutsa kai wajen sanin abinda take Kunshe dashi, zaiga 
hakan tabbace cikinta, to lallai mai hankali mai nasiha ga kansa ya maida 
kulawa a kansa da wannan, kuma ya tuba zuwa ga Allah kuma ya nemi 
gafararSa, a kowanne lokaci daga zatonsa ga Ubangijinsa zato mummuna». 


Ina neman tsarin Allah daga shaidan jefaffe 


GIS AP AG aN AY oA gis $5 a IS adi) ES NG cal al S35 p 

«kuma ka ambaci sunan Ubangijinka, kuma ka yanke daga komai zuwa 
ga bautarSa yankewa * Ubangijin gabas da yamma babu abin bauta da 
gaskiya face Shi, to ka rike Shi abin dogaro» [Al-muzzammil: 8-9]. 


Allah Ya min albarka tare daku cikin Alkur'ani mai girma... 


DOGARO 137 


HUDUBA TA BIYU 


Dukkan yabo sun tabbata ga Allah bisa kyautatawarSa, kuma godiya ta 
tabbata a gareShi akan datarwarSa da kuma ni'imominSa, kuma ina 
shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai yake baShi da 
abokin tarayya ina mai girmamawa ga al'amarinSa, kuma ina shaidawa 
Annabinmu Muhammad bawanSa ne kuma manzonSa ne, yabo da amincin 
Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa, kuma Yayi aminci 
aminci mai yawa. 


Bayan Haka; Ya ku Musulmai: 

Dogaron bawa bazai dai-daita ba, har sai tauhidinsa ya inganta, kuma 
gwargwadon tsantsantar da tauhidi ingancin dogaro zai kasance, kuma duk 
sa'adda bawa ya waiwaya zuwa ga wanin Allah, hakan zai cire wani yanki 
daga yankunan zuciyarsa, to sai ya zama ya tauye daga dogaronsa 
gwargwadon wannan yanki da ya rasa. 


Wanda wata bukata ta fado masa, sai ya mikata ga halittu, baza'a biya 
masa bukatarsa ba, wanda zai faranta masa ya kasance mafi Karfin mutane, 
to ya dogara ga Allah, kuma wanda zai faranta masa rai ya kasance mafi 
wadatar mutane, to lallai ya kasance abinda ke hannun Allah yafi amintuwa 
dashi sama da abinda ke hannunsa. 


Kuma yarda da Allah da kuma dogaro gareShi suna zagaye abinda aka 
Kaddara, shi dogaro ana yinsa ne kafin aukuwarta, ita kuma yarda bayan 
aukuwarta, kuma ita yarda ribar dogaro ce, kuma ruhin dogaro shine 
sallamawa da mika al'amuranka dukkansu zuwa ga Allah, Dawuda dan 
Sulaiman —Allah Ya jikansa- yana cewa: «Ana yin nuni ga tsoron Allah na 
mutum da abubuwa uku: kyautata dogaro cikin abinda bai samu ba, da kuma 
kyautata yarda cikin abinda ya riga ya samu, kuma da kyautata hakuri cikin 
abinda ya riga ya ya wuce». 


Kuma duk lokacin bawa ya kasance yafi sanin Allah, to dogaronsa 
gareShi zai kasance yafi Karfi, kuma Karfin dogaro da rauninsa gwargwadon 
Karfin imani ne da kuma rauninsa. 


Kuma wanda duk ya dogara ga Allah, to kada ya gaggauta da samun 
budi, domin Allah Ya ambaci wadatarwarSa ga mai dogaro gareShi, kuma 
tayiwu hakan ya sanya mummunan tunani na gaggautar isarwar a lokacin 
dogaro, to Allah Ya sanyama kowanne abu Kaddara da lokaci, kada mai 
dogaro yayi gaggawa sai ya rika cewa: hakik nayi dogaro kuma nayi roko 
amma banga komai ba, to Allah Shine Mai cika al'amarinSa, hakika Ya 
sanyama kowanne abu KaddararSa. 


138 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


Kuma Allah Shine Makadaici ga zabi da gudanarwa, kuma 
gudanarwarSa ga bawansa, shine mafi alkhairi daga gudanarwar bawa ga 
kansa, kuma Shi yafijin Kai ga bawansa fiye da yadda yake ji ga kansa. 


Sanan ku sani lallai Allah Ya umurceku da wani umarnin da Ya fara Shi 
da kanSa... 


KYAUTATA ZATO GA ALLAH 139 


KYAUTATA ZATO GA ALLAH” 


Dukkan godiya sun tabbata ga Allah, muna gode maSa, kuma muna 
neman taimakonSa, kuma muna neman gafararSa, kuma muna neman tsarin 
Allah daga sharrukan kawunanmu, da kuma zunubban ayukkanmu, wanda 
Allah Ya shiryar dashi, to babu mai batar dashi, kuma wanda Ya batar to 
babu mai shiryar dashi, kuma ina shaidawa babu Abin bautawa da gaskiya 
sai Allah, Shi kadai baShi da abokin tarayya, kuma ina shaidiwa Annabi 
Muhammad bawanSa ne kuma ManzonSa ne, yabo da Amincin Allah su 
tabbata a gare shi, da Iyalansa da kuma Sahabbansa, kuma Yayi Aminci, 
Aminci mai yawa. 


Bayan Haka: 
Kuji tsoron Allah —Ya ku bayin Allah- hakiKani jin tsoro, kuma kuyi 
riko acikin Musulunci da igiya mai Karfi. 


Ya ku Musulmai: 

Tauhidi hakkin Allah ne kan bayinSa, kuma dashi ne Allah Ya turo 
ManzanninSa, kuma Ya saukar da littattafanSa, kuma hakikaninsa shine: 
kadaita Allah da bauta, kuma ita bauta suna ne gamamme ga dukkan abinda 
Allah Yake so kuma Ya yarda dashi —na maganganu da ayyuka; na fili dana 
boye -, to zuciya tana da bautarta data kebanceta, kuma bautarta tafi bautar 
gabbai, kuma tafi yawa kuma tafi dawwamuwa, kuma shigar ayyukan zuci 
cikin imani yafi cancanta daga shigar ayyukan gabbai; domin imanin dake 
tsaye a zuci na ilimi da hali shine tushe abin nema, su kuma ayyuka na fili 
masu cikawa ne gareshi kuma masu bi, kuma basu zama nagartattu 
karbabbu ba sai dai shiga tsakanin aikin zuciya; domin shine ruhin bauta 
mali girmanta, kuma idan ayyuka na fili suka wofinta dashi zasu zama 
kamar jiki ne matacce babu rai, kuma da gyaruwar zuciya ce gyaruwar jiki 
baki dayansa; Ananbi wanda -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- 
ya ce: «Ku saurara! Lallai a cikin jiki akwai wata tsoka, idan ta gyaru 
dukkan jiki ya gyaru, kuma idan ta baci to dukkan jiki ya baci, ku 
saurara itace zuciya» [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi]. 


Kuma fifikon bayi da fifikon abinda ke cikin zuciyarsu ne, kuma da shi 
ne fifikon ayyuka ke kasancewa, kuma wannan shine wurin dubin Ubangiji 
ga bayinSa; Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya ce: 
«Lallai Allah Baya dubi zuwa jukkunanku, ko zuwa ga siffofinku, sai 


®© An gabatar da ita ranar Juma’a, sha takwas ga watan Rabi'ul akhir, shekara ta dubu daya 
da dari hudu da talatin da tara, bayan Hijira, a masallacin Annabi. 


140 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


dai yana dubi ne zuwa ga zukatanku da ayyukanku» [Muslim ya ruwaito 
shi]. 


Kuma yana daga Karfafan ayyukan zukata: kyautata zato ga Allah; 
domin shi yana daga cikin farillan Musulunci, kuma daya ne daga cikin 
hakkokin tauhidi da wajibansa, kuma ma'anarsa gamammiya ita ce: dukkan 
wani zato da ya dace da kamalar zatin Allah Mai tsarki da sunayenSa da 
siffofinSa, kuma shi reshe na samun ilimi gameda Shi da saninSa, kuma 
ginuwarSa kan ilimi ne da yalwar rahamar Allah, da buwayarSa da 
kyautatawarSa, da kudurarSa da iliminSa, da kyakkyawan zabinSa, to idan 
ilimi da haka ya cika, zai amfanar da bawa wurin kyautata zato ga 
UbangijinSa ba makawa, kuma yana iya tasowa daga shaidantar sashin 
sunayen Allah da siffofinSa. 


Kuma wanda hakikanin ma'anonin sunayen Allah da siffofinSa suka 
tsayu a zuciyarSa; zai sami gwargwado na kyakkyawan zato wanda ya dace 
da kowanne suna da siffa, saboda lallai kowacce siffa tana da bauta ta 
musamman da kyakykyawan zaton data kebanta dashi. 


Kuma kamalar Allah da girmanSa da kyawunSa da kuma yin falalarSa 
ga halittunSa mai wajabta kyakkyawan zato daShi ne Mai buwaya da girma, 
kuma da haka ne Allah Ya umurci bayinSa cikin fadinSa: 


«kuma ku kyautata lallai Allah Yana son masu kyautatawa» [AI- 
bakarah: 195], Sufyan Ath-thauri -Allah Ya jikansa- ya ce: «ku kyautata 
zato ga Allah», kuma Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- 
ya Karfafa kan haka kafin mutuwarsa, saboda girman matsayinsa; Jabir — 
Allah Ya yarda da shi- ya ce: Naji Manzon Allah -yabo da amincin Allah 
sun tabbata a gare shi- kafir mutuwarsa da kwanaki uku yana cewa: Kada 
dayanku ya kuskura yamutu, face sai shi yana kyautata zato ga Allah 
Mabuwayi mai girma» [Muslim ya rwaito shi]. 


Kuma hakika Allah Ya yabi bayinSa masu tsoronSa bisa kyakkyawan 
zatonsu gareShi, kuma Ya daga cikin gaggautacciyar bushara garesu; 
saukake bauta garesu, kuma ya sanyata mai taimako ne a garesu; Allah Mai 
tsarki Ya ce: 


te 7 F wA AS waite WAA aa YA 
WA AA KAL ek > 


KYAUTATA ZATO GA ALLAH 141 


«Kuma ku nemi taimako da yin hakuri da sallah, kuma lallai ne ita mai 
girma ce face ga masu tsoron Allah * sune wadanda suke ta tabbas cewa su 
masu haduwa da Ubangijinsu ne, kuma su masu komawa ne gareShi» [Al- 
bakara: 45-46], kuma hakika Manzanni aminci ya tabbata a garesu sun samu 
matsayi madaukaki a cikin saninsu ga Allah, to sai suka dangana lamuransu 
gareShi saboda kyautata zatonsu ga Ubangjinsu, domin Ibrahim -aminci ya 
tabbata a gare shi- ya bar Hajara da danta Isma'il a wajen dakin Allah, kuma 
a Makkah a wannan lokacin babu wani daya, babu ruwa cikinta, sannan sai 
Ibrahim ya juya baya ya kama hanya, sai Hajara ta bishi, tace: «Ya Ibrahim! 
Ina zaka tafi kabarmu a wannan kwarin wanda babu wani mutum cikinsa ko 
babu wani abu? Sai ta fada masa haka ba sau daya ba, sai ya zamto baya 
waiwayawa zuwa gareta, sai tace masa: Shin Allah ne Wanda Ya umurce ka 
da wannan? Yace: Na'am, tace: kenan baZai tozartar damu ba» [Bukhari ya 
ruwaito shi], to sai ya kasance daga sakamakon kyakkyawan zatonta ga 
Allah abinda ya kasance, to sai ruwa mai albarka ya bubbugo, kuma aka 
raya dakin Allah, kuma ambatonta ya wanzu dawwamamme, kuma Isma'il 
ya zama Annabi, kuma daga zuriyarsa ne cikamakin Annabawa kuma 
jagoran Manzanni yake. 


Kuma Yakuub -aminci ya tabbata a gare shi- ya rasa yaransa biyu, sai 
yayi hakuri, ya dangana lamarinsa ga Allah, kuma yace: 


«Abin sani kawai, ina kai kukan damuwata da bakin ciki na zuwa ga 
Allah ne» [Yusuf: 86], kuma zuciyarsa ta wanzu cike da kyakkyawan zato 
ga Allah, da kuma cewa lallai Shine mafi alkhairin masu kiyayewa, kuma 
Yace: 


ba 2 AA S gst E MB | 


«Ta yiwu Allah Ya kawo min su baki daya, domin lallai Shine 
Cikakken masani Mai hikima» [Yusuf: 83], kuma shi —aminci ya tabbata a 
gare shi- Ya umurci iyalansa da hakan, kuma yace: 


MD A Wa sb SA ol LA US gs 5 $ 
br MN a Ia 25 ee SEIN BY 


«Ya ku yaya na, ku tafi ku binciko Yusuf da dan-uwansa, kuma kada ku 
fidda rai daga rahamar Allah, domin lallai abin sani babu mai fidda rai daga 
rahamar Allah sai mutane kafirai» [Yusuf: 87]. 


142 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


Kuma Banu Isra'il —yayan Yakub- cutarwarda bazasu iya daukanta ba ta 
same su, tare da girman damuwa, kyakkyawan zato ga Allah ya cigaba da 
wanzuwa, cikinsa akwai cikar buri da mafita; sai Musa —aminci ya tabbata a 
gare shi- ya cema mutanensa: 


be 
> 420 


T em At = z >? TA — -4 GS AK a oF sts 
SME aay colic Je AES ce ys ob BY) Sh als al 


«Ku nemi taimakon Allah kuma kuyi hakuri, lallai kasa ta Allah ce, 
yana gadar da ita ga wanda yaso daga cikin bayinSa, kuma Karshen al'amari 
na masu takawa ne» [Al-a'araf: 128], kuma yanayi ya tsananta ga Musa — 
aminci ya tabbata gare shi- da wanda ke tare dashi, domin ga teku gabansu, 
kuma Fir'auna da rundunarsa ta bayansu, a lokacin ne: 


ARRETA ERT 


«Mutanen Musa sukace lallai mu abin riska ne» [Ash-shu'ara'i: 61], sai 
amsar ta kasance daga Annabi Kalimi -wanda Allah Yayi maga dashi- mai 
nuni zuwa ga girman tabbas dinsa ga Allah da kyakkyawan zatonsa ga 
Ubangiji Mai kaddarawa: 


dna SIK IP 


«Yace sam ba haka bane, lallai tare dani akwai Ubangijina, kuma da 
sannu Zai shiryar dani» (Ash-shu'ara'i: 62], sai wahayi yazo da abinda baZai 
zoma tunani ba: 


oe am an Mina ban intan wee . hy. eee 
# Ps) PALS KE ai SI dhan Gal D a äl sab & 


BSN GE Da Gs ah 35 SA Aa GSAS CL 

«To sai Mukayi wahayi zuwa ga Musa cewa ka bugi teku da sandarka, 
to sai ya dare, sai kowane bari ya zama kamar dutse babba * kuma sai muka 
gabato da sauran nan * kuma muka tseratar da Musa da wanda suke tare 
dashi baki daya * sannan muka nutsar da sauran» [Ash-shu'ara'i: 63-66], 
kuma mafi girman halitta wajen bauta ga Allah da kyakkyawan zato gare 
Shi: shine Annabinmu Muhammad -yabo da amincin Allah sun tabbata a 
gare shi-; mutanensa sun cutar dashi sai ya wanzu yana mai tabbas acikin 
alkawarin Allah da kuma taimakonSa ga AddininSa, Mala'ikan duwatsu 
yace masa: «Idan kaso na kifa masu manyan duwatsun nan guda biyu: - 
Abu Kubais da Ku'aiki'an-, sai Manzon Allah -yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi- yace: ba haka ba, ina fatan cewa Allah Ya fitar daga 


KYAUTATA ZATO GA ALLAH 143 


tsatsonsu wanda zai bautawa Allah bazai hadaShi da wani ba wajen 
bauta» [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi], kuma a cikin mafi tsananin 
Kunci kuma mafi Kullinsa da baya rabuwa da Annabinmu -yabo da amincin 
Allah sun tabbata a gare shi- ya kyautata zato ga ubangijinSa, An fitar dashi 
daga Makkah kuma a hanya ya tare zuwa ga wani kogo, sai kafirai suka bi 
sawunsa, sai gasu a gefensa, sai yana cema abokinsa yana mai Karfafarshi: 


Ga 


SAN 5 


oe a 


| SET 


«Kada kayi bakin ciki lallai Allah Na tare damu» [At-taubah: 40], 
Abubakar -Allah Ya yarda dashi- yace: «Na cewa Annabi -yabo da amincin 
Allah sun tabbata a gare shi- alhali ni ina cikin kogo: da ace dayansu zai yi 
dubi zuwa ga sawunsa da ya ganmu Karkashin sawunsa, sai yace: Ya kai 
Abubakar! Menene zatonka gameda mutum biyun da Allah ne Na 
ukunsu» [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi]. 


Kuma tare da duk abinda ya samesu na cutarwa da damuwa da yaki 
daga kowanne bangare, sai dai shi mai amincewa ne da isar wannan Addini 
zuwa sassannin duniya acikin shudewar zamuna, kuma ya kasance yana 
cewa: «Lallai wannan al'amarin zai isa ga abinda dare da rana suka isa 
gareshi, kuma Allah baZai bar wani gidan laka ba, ko na fatar dabba, 
face sai Allah Ya shigar masa da wannan Addinin, da buwayar mai 
buwaya, ko da KasKancin Kaskantacce» [Ahmad ya ruwaito shi], kuma 
wani balaraben Kauye ya fidda takobi -watau: ya zare shi- ga Annabi -yabo 
da amincin Allah sun tabbata a gare shi- alhali shi yana bacci, sai wanda 
yabo da aminci suka tabbata a gare shi yace: «sai ya farka alhali shi yana 
hanunsa zare —watau: ya bayyanar dashi -, sai yace: waye zai kare ka daga 
gare ni? Sai nace: Allah —har sau uku-; bai mayar da magana ba sai ya 
zauna» [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi], a riwayar Ahmad kuma: «sai 
takobin ya fado daga hanunsa». 


Kuma sahabbai sune mafiya tsananin halittu yakini, da kyautata zatonsu 
ga Allah bayan Annabawa, Allah Madaukaki Ya ce: 


para NA Gan WG Kay ast 


«Wadanda mutane suka ce masu, lallai mutane sun tara rundunoni 
saboda ku, don haka kuji tsoronsu, sai wannan magana ta Kara masu imani, 
kuma sukace: Allah Shine Mai isar mana, madalla da abin dogaro» [Ali 


144 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


Imran: 173], Ibnud-Daginah yazo zuwa wurin Abubakar -Allah Ya yarda 
dashi- domin ya rika sirranta sallarsa da karatunsa, ko kuma kuma ya maido 
masa da alkawarin kariyarsa- watau: ya warware alkawarin bada kariya gare 
shi, ya kuma bawa Kuraishawa dama kansa-, sai Abubakar —Allah Ya yarda 
da shi- yace: «to lallai ne ni ina maido maka da alkawarinka da kariyarka, 
kuma na yarda da kariyar Allah Mai buwaya da girma» (Bukhari ya ruwaito 
shi], kuma Umar -Allah Ya yarda dashi- yace: «Manzon Allah -yabo da 
amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya umurcemu da muyi sadaka, kuma 
hakan ya dace da wata dukiya a wuri na, sai nace: A yau zan rigayi 
Abubakar idan zan iya rigayarsa wata rana, Yace: sai nazo da rabin dukiya 
ta, yace: sai Manzon Allah -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- 
yace min: Mai ka barma iyalanka? Nace: kwatankwacinsa, sai Abubakar 
yazo masa da dukkan abinda ke gurinsa, sai Manzon Allah -yabo da amincin 
Allah sun tabbata a gare shi- yace masa: Mai ka barma iyalanka? Sai 
yace: Na bar musu Allah da ManzonSa» | Abu Dawuda ya ruwaito shi]. 


Kuma Khadijah shugabar Matan duniya, Annabi -yabo da amincin 
Allah sun tabbata a gare shi- yazo mata a farkon wahayi sai yace: «Hakika 
ina jima kaina tsoro, sai khadijah -Allah Ya yarda da ita- tace masa: ba 
haka ba ne: ina maka bushara! Domin wallahi Allah baZai tabar dakai ba 
har abada, wallahi lallai kai kana sadar da zumunci, kana da gaskiyar zance, 
kuma kana daukar nauyin gajiyayyu, kuma kana ba marashi, kuma kana 
tarbar mai kyau ga bako, kuma kana taimakawa kan abubuwa da suke 
tinkarowa bisa gaskiya» [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi]. 


Kuma a bisa haka ne magabatan wannan al'umma suka shude, Sufyan - 
Allah Ya jikansa- ya ce: «Bazan so ace hisabi na —watau: yimin sakayya kan 
kyawawa da munana- an sanya shi ga hanun mahaifi na ba, Ubangijina yafi 
min alkhairi fiye da mahaifina», kuma ya kasance daga cikin addu'o'in 
Sa'idu dan Jubair -Allah Ya jikansa- «Ya Allah lallai ni ina rokonKa 
gaskiyar dogaro gareKa, da kyakkyawan zato gareKa». 


Kuma a cikin aljanu ma akwai na gari, zace-zacensu ga Allah kyawawa 
ne, suna da yakini da Karfin Allah, da yalwar iliminSa; sai ya kasance yana 
daga cikin maganarsu: 


SA Sah 35 ON ba gad SEE OD 
«Kuma lallai ne mu mun tabbatar da cewa bazamu gagari Allah ba a 
ban Kasa, kuma bazamu gagare Shi ba da ta hanyar guduwa» [Aljinn: 12]. 


Kuma lallai daga cikin bayin Allah akwai wanda da zai rantsema Allah 
da Zai kubutar dashi, ba wai yana sa Allah dole bane, sai dai kyautata zato 


KYAUTATA ZATO GA ALLAH 145 


gare Shi Madaukaki, kuma shi mumini sha'aninsa shine kyautata zato ga 
Ubangijinsa a kowanne lokaci kuma a kowanne yanayi, kuma yadda yafi 
dacewa ya kasance shine idan ya roke Shi ko ya gana daShi ya zama mai 
yakini gameda kusancinSa, kuma cewa Shi Yana amsama wanda ya roke 
Shi, kuma baZai tabar da wanda ya tsammaceShi ba. 


Kuma yana daga sabbuban karbar tuba: kyautata zaton ma'abocinta ga 
Ubangijinsa, Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- yace 
cikin abinda yake ruwaito shi da Ubangijinsa: «Bawa na ya aikata wani 
zunubi; sai yasan cewa yanada Ubangijin da yake gafarta zunubi, kuma 
yake kamu da zunubi, kayi abinda kaga dama; domin hakika Na 
gafarta maka» [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi]. 


Kuma a cikin yanayi na tsanani da jarabawa ne kyawawan zato suke 
fayyatuwa, kuma munanan zato suke bayyana, domin a yakin Uhud ya 
kasance daga sha'anin ma'abota imani tabbatuwa, amma wasunsu suna zato 
ga Allah zatonda ba na gaskiya ba zato irin na jahiliyyah, haka nan kuma a 
yakin Ahzab zace-zace sun banbanta ga Allah; Allah Madaukaki Ya fada 
game da wata tawaga: 


SUSE AN CASE IA mah 3 Sally Oka Js 35 

«A wannan wuri ne aka jarrabi muminai, kuma aka girgizasu girgizawa 
mai tsanani “kuma a yayinda munafukai da wadanda cikin zuciyarsu akwai 
ciwon munafunci suke cewa Allah da ManzonSa basu mana alkawarin 
komai ba face rudarwa» [Al-ahzab: 11-12], Amma su sahabbai -Allah Ya 
yarda dasu- sai sukayi yakini da cewa bala'o'i jarrabawa ne daga Allah, 
nasara da budi suna biyo baya, Allah Mai tsarki Ya ce: 


w 
No 


3 


Aan Oem AA Ul OS; G = onar, 
ae Col | ass G5 


«kuma a yayinda muminai suka ga rundunoni, sai sukace wannan shine 
abinda Allah da ManzonSa sukayi mana alkawari, kuma Allah da 
ManzonSa sunyi gaskiya, kuma hakan bai Kara masu komai ba face imani 
da mika wuya» [Al-ahzab: 22]. 


Kuma mafita a yayin Kunci da bala'o'i da damuwoyi itace kyautata zato 
ga Allah; domin mutum ukun nan da aka barsu a gida —suka ki fita yaki-, ba 


146 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


abinda ya yaye masu abinda ya samesu na damuwa face kyautata zatonsu ga 
Allah, Allah Mai tsarki Ya ce: 
SIA ae As ES i GANT Ae chs WE LAL gall BN B3 


- p 2 0m 


ALI SARAN Bp cele 06 BI pakan ol Ves 

«Kuma haka nan —Allah Ya karbi tubar- kan mutum ukun nan wadanda 
aka jinkirtar, har saida Kasa tayi Kunci a agaresu duk da yalwarta, kuma 
rayukansu suka masu Kunci, kuma sukayi yakinin cewa babu mafaka daga 
Allah, face komawa gareShi, sa'anan Allah Ya karbi tubarsu domin su 
tabbata a kan tuba, lallai Allah ne Mai yawan karbar tuba Mai jin Kai» [At- 
taubah: 118]. 


Kuma Allah Mai Karfi ne mai iko, kuma taimakonSa ga bayinSa da 
masoyanSa babu mai galaba kanta, kuma yana daga cikin yakini natsuwa da 
taimakonSa, Allah Madaukaki Ya ce: 


bers 3125 ZA ANI III 


<kuma idan Allah Ya taimake ku, to babu mai galaba kanku, amma idan 
kuma Ya tabar daku to waye wannan da zai taimake ku bayanSa> [Ali- 
Imran: 160]. 


Kuma Shi Allah tsarki ya tabbata a gare Shi, Mai jin kai ne, Mai rahama 
a zatinSa, Wanda Yayi imani dashi ya aikata nagartattun ayyuka, kuma ya 
tsammaci samun rahamar Allah zai sameta, Annabi -yabo da amincin Allah 
sun tabbata a gare shi- yace: <Yayinda Allah Ya gama halittar halittu: sai 
Ya rubuta a cikin littafinSa, to littafin yana wurinSa a saman Al-arshi: 
lallai rahamaTa ta rigayi fushiNa» [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi]. 


Kuma wanda rayuwarSa tayi masa Kunci, to kyautata zatonsa ga Allah 
yalwa ne da budi, Ananbi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya 
ce: «Wanda wani talauci ya fado masa, sai ya mika shi ga mutane; 
baza'a biya masa bukatarsa ba, wanda wani talauci ya fado masa, to sai 
ya mika shi ga Allah; to Allah Na kusa daya bashi arziki a gaggauce ko 
a jinkirce» [Tirmizi ya ruwaito shi], Az-zubairu dan Awwam ya cema 
dansa Abdullahi —Allah Ya yarda dasu- «Ya kai dana! Idan ka kasa a wani 
abu daga cikinsa —watau: gameda biyan bashi- to ka nemi taimakon kansa 
daga Majibincina, yace: to wallahi bansan me yake nufi ba, har sai da nace: 
Ya mahaifina!, waye majibincinka? Yace: Allah ne, yace: to wallahi ban 
taba aukawa cikin wata damuwa ba game da bashinsa, face sai na ce: Ya 
Kai Majibincin Az-zubair! Ka biya masa bashinsa; face sai Ya biya masa» 


KYAUTATA ZATO GA ALLAH 147 


(Bukhari ya ruwaito shi]. 


Kuma Shi Allah Mai tsarki ne Mai yalwar gafara ne da kyauta, wanda 
ya kyautata zato gare Shi cikin wadatarSa da karamcinSa Zai bashi abinda 
ya roka, Kuma Shi Allah Mai tsarki Yana sauka zuwa saman duniya a kashi 
daya bisa ukun dare na Karshe a kowanne dare, sai yace: «Waye zai roke Ni 
in amsa masa? waye zai tambaye Ni in bashi? waye zai nemi gafaraTa 
in gafarta masa?» [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi], kuma 
hannayenSa Allah Mai tsarki a cike suke, «bayarwa baya tauyesu, suna 
kyauta dare da wuni». 


Kuma Shi Allah Mai yawan karbar tuba ne Yana farin ciki da tubar 
bayi, kuma Yana shimfida hannunSa da dare domin mai munanawa da rana 
ya tuba, kuma Yana shimfida hannunSa da rana domin mai munanawa da da 
dare ya tuna, kuma Yana daga cikin kamalar siiffofinSa baYa watsi da 
wanda ya fuskanceShi, kuma lokacin da bawa ya kasance yafi bukatuwa 
zuwa ga kyautata zato ga Allah idan AjalinSa ya matso, kuma yayi 
bankwana da duniyarsa, ya kuma fuskanci UbangijinSa, Annabi -yabo da 
amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya ce: «Kada dayanku ya kuskura 
ya mutu face yana kyautata zato ga Allah Mai buwaya da girma» 
[Muslim ya ruwaito shi]. 


Cikin wannan ibadar akwai kamanta umurnin Allah, da tabbatar da 
bautarSa, kuma bawa yana da duk abinda yake zato gareShi, Annabi -yabo 
da amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya ce: «Allah Madaukaki Yana 
cewa: Ni Ina inda zaton bawaNa yake gare Ni, kuma Ni Ina tare dashi 
yayinda yake ambato Na» [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi], Ibnu 
Mas'ud -Allah Ya yarda dashi- ya ce: «babu wani bawa dazai kyautata zato 
ga Allah; face sai Allah Ya bashi abinda ya zata, wannan ya kasance ne 
saboda lallai alkhairi yana hannunSa ne tsarki ya tabbata a gare Shi». 


Kuma idan aka azurta bawa da kyautata zato ga UbangijinSa, to hakika 
Allah Ya bude masa Kofa ta alkhairi a cikin Addini mai girma, Ibnu Mas'ud 
-Allah Ya yarda dashi- ya ce: «Ina rantsuwa da Wanda babu abin bautawa 
da gaskiya sai Shi!, ba'a taba ba wani bawa mumini wani abu ba wanda yafi 
alkhairi sama da kyautata zato ga Allah». 


Kuma ayyukan mutane a bisa gwargwadon zatonsu ne ga Ubangijinsu, 
to amma mumini shi ya kyautata zato ga Allah sai ya kyautata aiki, amma 
shi kuma kafiri ya munana zato ga Allah, sai ya munana aiki, a ciki wannan 
ibadar akwai kyawun musulunci da cikar imani, kuma itace hanyar aljannah 
ga ma'abocinta, Ibada ce ta zuci tana gadar da dogaro ga Allah da samun 


148 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


natsuwa daShi, Ibnul Kayyim -Allah Ya jikansa- ya ce: «a bisa gwargwadon 
kyawun zatonka ga Ubangijinka, da tsammaninka gare Shi, dogaronka yake 
kasancewa gare Shi, don haka wasunsu suka fassara dogaro da kyautata zato 
ga Allah, amma zance mafi inganci: Lallai kyautata zato gare Shi yana 
haifar da dogaro gare Shi; domin baa tunanin dogara ga wanda ka munana 
zatonka gameda shi, ko kuma dogaro ga wanda baka tsammani daga 
wurinsa ». 


Kuma yana daga cikin tasirin bauta: Natsuwar zuciya, da kuma 
fuskantowa zuwa ga Allah, da tuba gareShi, kuma babu abinda yafi yalwata 
Kirji, haka kuma babu abinda yafi fadi bayan imani sama da natsuwa daShi 
da tsammani daga wurinSa, domin a cikin hakan akwai abinda zaisa masu 
kyautata zaton yin kyakkyawan fata, Annabi -yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi- yace: «babu daukar cuta, kuma babu camfi, amma 
kyakkyawan fata yana burge ni» [Bukhari da Muslim suka ruwaito shi], 
Al-halimi -Allah Ya jiKansa- yace: «shu'umanci: munana zato ne ga Allah, 
kyakkyawan fata kuma kyautata zato ne ga Allah». 


Kuma yana taimakama ma'abocinsa wurin karamci da jarumta, kuma 
yana gadar masa Karfi, Abu Abdillahi As-saji -Allah Ya jikansa- yace: 
«Wanda ya natsu da Allah; to hakika ya samu abincinsa, kuma madalla da 
wannan guziri, kuma madalla da wannan tanadi», aka cema Salamatu dan 
Dinar -Allah Ya jikansa- «Ya kai Abu Hazim! Mecece dukiyarka? Yace: 
natsuwa da Allah, da kuma fidda rai daga abinda ke hanun mutane». 


Kuma wanda ya kyautata zato ga UbangijinSa zuciyarsa zata zama mai 
sakin hannu, kuma zata rika yin kyauta da dukiyarsa yana mai yakini da 
fadin Allah: 


«Kuma duk abinda kuka bayar na wani abu, to Shine ke maye maku 
gurbinsa» [Saba'i: 39], Sulaiman Ad-darani -Allah Ya jikansa- ya ce: 
«wanda ya natsu da Allah a wajen arzikinsa zai Kara a kyawun halinsa, 
kuma zai biyo masa baya da juriya, kuma ransa zata zama mai son kyauta 
wajen ciyarwarsa, kuma waswasinsa zai Karanta a cikin sallarsa». 


Kuma shi mai zaburarwa ne kan tsammani cikin abinda ke wurin Allah, 
da yarda da Alkawarinsa, da aikata alkhairi bisa kwadayin falalarSa dai-dai 
da abinda yazo cikin fadinSa: 


WA bE a GEG p 


KYAUTATA ZATO GA ALLAH 149 


«Kuma abinda suka aikata na alkhairi baza'a musanta masu shi ba» [Ali- 
Imran: 115]. 


Kuma yana mu'amalantar bayinSa ne a bisa gwargwadon zatonsu gare 
Shi, kuma sakayya tana dacewa da jinsin aikine; wanda ya zaci alkairi to 
yana da hakan, wanda kuma ya zaci waninSa to yayi hasara, Annabi -yabo 
da amincin Allah sun tabbata a gare shi- yace: «Allah mai buwaya da 
girma yace: Ni ina inda zato bawana yake zatoNa; to ya zaton abinda 
yaga dama gareNi, idan ya zaci alkhairi to zai same shi, kuma idan ya 
zaci sharri ma zai same shi» [Ahmad ya ruwaito shi], kuma idan bawa ya 
kasance mai kyautata zato ne ga Allah, to lallai Allah baZai tabar dashi ba, 
kuma a ranar Al-Kiyama wanda ya kyautata zato ga UbangijinSa zai ce: 


«ku taho ku karanta littafi na» [Al-haqqa: 19]. 


Bayan Haka Ya ku Musulmai: 

To Shi Allah Mai karamci ne, Mai girma ne, Mai Karfi ne, kuma Babba 
ne, idan Ya nufi wani abu sai Yace masa: Kasance sai ya kasance, Yayi 
alkawarin kiyaye littafinSa, da taimakon AddininSa, da sanya Karshen 
al'amari ga masu takawa, Yana azurta wanda Yaga dama ba tare da Kidigga 
ba, kuma Yana yaye damuwoyin wanda ya fake zuwa gare Shi. 


Kuma wanda saninsa ga Allah ya Karu, yakininsa gareShi zai Karu, 
kuma wanda ya munana zato gare Shi, to shi saboda jahilcinsa ne gameda 
cikan sunayenSa da siffofinSa, kuma wannan na daga siffofin ma'abota 
jahiliyya, Allah Mai tsarki Ya ce: 


ai 


<Suna yin zato ga Allah Wanda ba na gaskiya ba, irin zaton Jahiliyyah> 
[Ali Imran: 154). 


Kuma yana daga cikin amfanin imani da sunayen Allah da siffofinSa: 
kyautata zato gare Shi, da dogaro gare Shi, da dangana al'amura zuwa 
gareShi. 


Ina neman tsarin Allah daga shaidan jefaffe 
dadi 3 KE EP 


«to menene zatonku gameda Ubangijin talikai» [As-saffat: 87]. 


150 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


Allah Ya min albarka tare daku cikin Alkur'ani mai girma... 


KYAUTATA ZATO GA ALLAH 151 


HUDUBA TA BIYU 


Dukkan yabo sun tabbata ga Allah bisa kyautatawarSa, kuma godiya ta 
tabbata a gare Shi akan datarwarSa da kuma ni'imominSa, kuma ina 
shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai Yake baShi da 
abokin tarayya ina mai girmamawa ga al'amarinSa, kuma ina shaidawa 
Annabinmu Muhammad bawanSa ne kuma manzonSa ne, yabo da amincin 
Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa, kuma Yayi aminci 
aminci mai Karuwa. 


Ya ku Musulmai: 

Hakikanin kyakkyawan zato ga Allah yana bayyana a kyawun aiki, 
kuma yana amfani ne kadai tare da kyautatawa, kuma mafiya kyawun zato 
ga Ubangijinsu sune wadanda sukafi yi maSa biyayya, kuma duk lokacinda 
zaton bawa ya kyautatu ga Ubangijinsa aikinsa ba makawa zai kyautata 
kuma wanda aiki ya munana daga gareShi to zace-zacensa zasu munana, 
kuma duk lokacin da kyakkyawan zato ya gwamu da sabo, wanda zai 
kasance amintuwa ne daga makircin Allah, kuma kyautata zato idan ya dora 
ma'abocinsa kan biyayya to shine mai amfani, idan kuma hakan ya tawaya a 
zuciyarsa to sabo zai bayyana a gabbansa. 


Sannan ku sani lallai Allah Ya umurceku da yin salati da sallama ga 
AnnabinSa... 


152 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


ZABI YANA CIKIN ABINDA ALLAH YA HUKUNTA SHI 


Dukkan godiya sun tabbata ga Allah, muna gode maSa, kuma muna 
neman taimakonSa, kuma muna neman gafararSa, kuma muna neman tsarin 
Allah daga sharrukan kawunanmu, da kuma zunubban ayukkanmu, wanda 
Allah Ya shiryar dashi, to babu mai batar dashi, kuma wanda Ya batar to 
babu mai shiryar dashi, kuma ina shaidawa babu Abin bautawa da gaskiya 
sai Allah, Shi kadai bashi da abokin tarayya, kuma ina shaidiwa Annabi 
Muhammad bawanSa ne kuma ManzonSa ne, yabo da Amincin Allah su 
tabbata a gare shi, da Iyalansa da kuma Sahabbansa, kuma Yayi aminci, 
aminci mai yawa. 


Bayan Haka: 

Kuji tsoron Allah —Ya ku bayin Allah- hakiKani jin tsoro; domin takawa 
itace mafi kyawun abinda kuka bayyanar, kuma mafi alkhairin abinda kuka 
ajiye a zuciya. 


Ya Ku Musulmai: 

Allah Ya ambaci kanSa da sunaye mafiya kyawu, kuma Ya siffantu da 
mafiya kamalar siffofi, kuma halicci halitta ya kyutata ta, kuma Ya Kagi 
halittar duniya sai Ya tsara shi, kuma Yayi mulki sai Ya kyautata mulkinSa, 
babu wani mai motsi dake motsi, kuma babu wani wanda baya motsi face 
sai da saninSa da nufinSa ne, Yana yin hukunci babu mai warware 
hukuncinSa, kuma Yana zartarwa babu mai maido da abinda Ya zartar, Mai 
Karfi ne, babu abinda ke dakatar daShi cikin aikinSa, Mai girma ne babba; 
ba'a tambaya kan abinda Yake aikatawa amma halittu ana tambayarsu, kuma 
Shi Allah Mai tsarki tare da hakan Mai jin kai ne, halittu suna jujjuyawa 
cikin gurbin rahamarSa, Yafi jin Kai fiyeda mahaifiya ga danta, Mai yin 
godiya ne; wanda yabar wani abu saboda Shi Zai bashi Kari, Mai tausasawa 
ne ga bayinSa; yana kwararo masu ni'imomi alhali su basu sani, Mai 
azurtawa ne Mai yaye damuwa; Ya bude Kofofin arziki daga sama da kasa 
ga bayinSa: 


«Kace wa yake azurta ku daga sammai da Kasa?, Kace Allah ne» 
(Saba'i: 24], Mai karamci ne; Yana bayarwa kuma Yana yawaitawa a wajen 
kyauta, kuma babu shamaki tsakaninSa da halittunSa. 


®© An gabatar da ita ranar Juma'a, sha biyu ga watan Rabi'ul akhir, shekara ta dubu daya da 
dari hudu da ashirin da tara, bayan Hijira, a masallacin Annabi. 


ZABI YANA CIKIN ABINDA ALLAH YA HUKUNTA SHI 153 


Kuma shi bawa mai rauni ne, ana siffantashi da talauci, kuma ana 
siffanta shi da gaggawa, kuma an lullube shi da jahilci, bai san abinda zai 
kasance gobe ba, haka bai san inda zai mutu ba?: 


Ghai KĀ ore a LA Ab 
4 2558 IR 5 SEN BA KES 


«Kuma Allah Shine Ya fitar daku daga cikkunan iyayenku mata baku 
san komai ba, kuma Ya sanya maku ji da gani da zukata domin tsammanin 
ku kuyi godiya» [An-nahli: 78], kuma Shi Allah Mai tsarki Mai jin Kai ne, 
Mai tausayi ga bayinSa, Ya umurcesu da su dangana al-amuransu gare Shi, 
kuma su dogara gare Shi, kuma su yarda da abinda Ya raba masu. 


Kuma imani da hukuncin Allah da KaddararSa: daya ne daga cikin 
rukunnan imani, kuma Ananbi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare 
shi- ya kasance yana koyama sahabbansa sabbuban imani da kuma yarda da 
abinda Allah Ya zaba masu shi, kamar yadda yake koya masu sura daga 
cikin Alkur'ani; domin 6oyuwar gaibu da boyuwar hikima gare su, Jabir - 
Allah Ya yarda dashi- ya ce: «Manzon Allah -yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi- ya kasance yana koya mana neman zabi (istikhara) a 
al'amura dukkansu, kamar yadda yake koya mana sura daga cikin Alkur'ani» 
[Bukhari ya ruwaito shi], kuma abinda Allah Yake hukuntashi ga bawa, yafi 
alkhairi sama da abinda bawa yake nemama kansa; domin Shi Yafi 
tausayinsa sama da kansa, kuma abinda Yake tanadarma bawa idan Ya 
hanashi abinda yake so, yafi alkhairi gareshi koda a ransa kwadayin 
kishiyarsa; Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- ya ce: 
«Abin mamaki ga lamarin mumini, lallai dukkan lamarinsa alkhairi ne, 
wannan ba ga kowa yake ba, face ga mumini; idan abin farin ciki ya 
same shi zai gode, to sai haka ya kasance alkhairi ne gare shi, idan 
kuma cuta ta sameshi zai yi hakuri to sai hakan ya zama alkhairi ne 
gare shi» [Muslim ya ruwaito shi]. 


Kuma duk abinda yake samun musulmi na masifu da bakin ciki, kawai 
Allah Yana jarrabarsa ne da ita domin Ya tsaftace shi, kuma Yana jarrabashi 
da ita domin Ya bashi kyauta, kuma Yana hanashi domin Ya daga darajarsa, 
kuma abin ki yana iya zuwa da abin so, kuma abin kwadayi yana iya zuwa 
da abin ki, Allah Mai tsarki Ya ce: 


EA As BG» 


154 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


«Kuma Allah Shi Yana sani, amma ku kuma bakwa sani» [Al-baKarah: 
216], kuma sau nawa ne Allah Yake Kaddarama bawanSa ta dalilin 
jarrabawa darajoji da kyautuka alhali shi bai sani ba?!, Ibrahim -aminci ya 
tabbata a gare shi- an bashi kyautar Isma'il bayan tsufa kuma yaso shi; sai 
Allah Ya umurce shi da yanka shi saboda jarrabawa gare shi; sai Allah Ya 
tseratar masa da dansa daga yanka, kuma Isma'il ya gina dakin ka'aba tare 
dashi, kuma Allah Ya bashi Is'hak Kari tare da Isma'il, kuma daga tsatson 
Ishak Ya fitar masa da Yakub, kuma wani Annabi bai Kara zuwa ba, face ta 
tsatson Alkhalil Ibrahim -aminci ya tabbata a gare shi-. 


Kuma Hajara maman Isma'il -aminci ya tabbata a gare ta- mijinta ya 
barta tare da jaririnta mai shan nono, da umurnin Allah a cikin Makkah, a 
wani kwari mara ruwa, babu motsi cikinsa ko mai debe kewa, kuma ta kusa 
halaka, babu ruwa babu gurin kwana, sai tayi ta gudu tsakanin duwatsu guda 
biyu, tana dubawa: ko shin zata ga wani mutum, sai dai bata ga kowa ba, sai 
zabi ya kasance cikin abinda Allah Ya zaba, Jibril ya sauka sai ya bugi kasa 
da fuka-fukansa, sai zam-zam ya fito, idanuwar ruwa mai gudana, mahajjata 
da masu umrah da wasunsu suna sha daga gare shi, bisa albarkar dogaron 
Hajara ga Allah, kuma suna gudu kamar yadda tayi gudu tsakanin Safa da 
Marwa. 


Kuma Yusuf -aminci ya tabbata a gare shi- ya rayu Karkashin kulawar 
mahaifi mai jin Kai mai tausayi, yana jimasa tsoron ya fita domin wasa tare 
da yan-uwansa: 

koja) AC cas GA Ma Jap 

«Ka tura shi tare damu gobe, zai sarara yayi wasa, kuma lallai mu masu 
kulawa ne dashi» [Yusuf: 12], sannan ya fita daga tsakiyar wannan kulawa 
da tausasawa, kuma ya rasa tausasawa ta ubanta, da debe kewar yan-uwa, 
sai kuma aka jefashi cikin rijiya mai zurfi shi kadai, Allah Ya bashi 
dangantaka da kyawu, da samartaka, sai wata mata bayan fitarsa daga rijiya 
ta nemi shi ga kansa, sai yace tare taruwar dukkan abubuwan da zasu sanya 
ya amsa: 


«Ina neman tsarin Allah! domin lallai shi Ubangijina Shine wanda Ya 
kyautata masauki na» [Yusuf: 23], sai Allah Ya biyo bayansa da yabo, kuma 
Ya sanya shi abin kwatance ne wurin kamewar matasa da tsoron Allah a 
boye, kuma Allah Ya bashi Manzanci bayan rijiya, kuma Ya sanya taskokin 
mulkinsa a bisa hannunsa, kuma aka saukar da sura da sunansa ana karanta 


ZABI YANA CIKIN ABINDA ALLAH YA HUKUNTA SHI 155 


ta har zuwa tashin Alkiyama. 


Kuma Ayyuba -aminci ya tabbata a gare shi- an jarabce shi da cuta, har 
abokai suka boyu daga gare shi, kuma yara sun mutu masa —alhali shi yana 
wannan yanayin- sai dai Allah bisa jin Kansa Ya tanada masa waraka da 
walwala, sai aka warkar dashi daga jarrabawar, kuma Allah Ya azurta shi da 
yaya kwatankwacinsu a adadi, kuma Allah Ya sanya shin abin misaline ga 
masu hakuri: 


Ae 


5 LA eh Kan BG . Ze a Ces AI 
a si) AS IA aa 
a Balen H2 No eee Ue 
JASA M5 AA LENS Fb os eg G CRG J Weck 
6 Gaal S55 Cre YA 1655 


«Da kuma Ayyuba yayinda ya kira Ubangijinsa, da cewa: lallai Nifa 
cuta ta sameni, kuma Kaine mafi jin Kan masu jin Kai * to sai Muka amsa 
masa sai Muka yaye masa abinda ke tattare dashi na cuta, kuma Muka Kara 
bashi iylansa da kuma kwatankwacin su tare dasu, bisa jinkanMu da kuma 
tunatarwa ga masu bauta» |Al-anbiya'i: 83-84]. 


Kuma Yunus -aminci ya tabbata a gare shi- ana sauke shi daga jirgin 
ruwa a tsakiyar teku sai wani babban kifi ya hadiye shi, sai dai Allah Ya 
tseratar dashi daga halaka kuma Ya kiyaye shi da kulawarSa, sai babban kifi 
ya jefar dashi a gabar tekun, bayan ya zauna a cikin cikinsa kwanaki, Allah 
Ya toho masa da bishiyar kabewa, kuma Ya aikashi ga mutum dubu dari kai 
summa haura, sai sukayi imani Muka dadada masu zuwa wani lokaci; to sai 
jarrabawarsa ta zama alkhairi ne gare shi, da kuma mutanensa da kuma 
masu shiga damuwa a bayansa, babu wani da zai yi irin addu'arsa face sai 
Allah Ya tseratar dashi daga damuwarsa, Allah Mai tsarki Ya ce: 


«kuma —ka ambaci labarin- ma'abocin babban kifi a lokacinda ya tafi 
yana mai fushi, sai yayi zaton cewa bazaMu hukunta shi ba, to sai yayi kira 
cikin duffai cewa: Babu abin bautawa da gaskiya sai Kai tsarki ya tabbata a 
gare Ka lallai na kasance daga cikin masu zalunci * Sai Muka amsa masa 
Muka tseratar dashi daga damuwa; kuma kamar hakane Muke tseratar da 


156 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


masu imani» [Al-anbiya'i: 87-88], Annabi -wanda yabo da aminci suka 
tabbata a gare shi- ya ce: «Addu'ar ma'abocin kifi a yayin da yayi addu'a 
alhali yana cikin cikin kifi: 

6 andl <2 2 § KA AY 


= £ 


IY 


«Babu abin bautawa da gaskiya sai Kai tsarki ya tabbata a gare Ka 
lallai na kasance daga cikin masu zalunci»[Al-anbiya'i: 87], to lallai 
babu wani mutum musulmi da zai yi Addu'a da ita kan wani abu da 
dai, face sai Allah Ya amsa masa» [Tirmizi ya ruwaito shi]. 


Kuma zakariyya -aminci ya tabbata a gare shi- an haramta masa zuriyya 
zamani mai tsawo, kuma Kashinsa ya raunana, kuma gashin kansa yayi 
furfura, sai kuma ya koma ga Allah da Addu'a; sai Karshen wannan jinkiri 
ya kasance, sai Mala'iku suka kirashi cewa Allah Yana maka bushara da 
wani yaro, wanda Ya sanya sunan wannan yaro Shine Allah, kuma Ya sanya 
masa sunan da ba'a taba sanyama wani halitta ba gabani: 


2 
a% 15 s$ o 4 < 3 Pera re) e 2-3 < rs 
(Go Bo dye) All LIL 


«Ya Kai zakariyya lallai Mu Muna maka bushara da wani yaro sunansa 
Yahya baMu sanya masa takwara ba kafin haka» |Al-anbiya'i: 7], kuma 
kafin daukar cikin mahaifiyarsa dashi, Allah Ya bayyana ma mahaifinsa 
abinda zai kasance na halin dansa a cikin rayuwa, domin ransa ya dadada da 
shiriyarsa: 


«Mai gasgatawa ne da wata kalma daga Allah kuma shugaba ne, kuma 
katangagge ne, kuma Annabi ne daga nagartattun bayi» [Ali-Imran: 39]. 


Kuma mahaifiyar Musa Allah Ya umurceta cewa ta ajiye danta Musa a 
cikin teku, alhali yana mai shan nono, kuma a zahirin haka akwai halaka, sai 
dai Allah Ya tseratar dashi kuma Ya hanashi daga shayarwa, kuma Ya 
maido dashi zuwa ga mahaifiyarsa tana shayar dashi, tana karbar kudi a kan 
shayar dashi da takeyi. 


Sannan sai Musa -aminci ya tabbata a gare shi- ya rayu cikin gidajen 
firauna cikin ni'ima da walwala, kuma a jarrabeshi da wani bala'in na daban, 
sai ga wasu jama'a sun himmatu da kashe shi, sai ya fito daga Misra a tsorace 
yana sa ido, kuma yana tafiya cikin tsagwaron sahara, kuma sai ya isa garin 
Madyana —wani gari ne da bai sanshi ba-, sai ya dubi sama: yana cewa: 


ZABI YANA CIKIN ABINDA ALLAH YA HUKUNTA SHI 157 


RBZ HAAN AS 
«Ya Ubangijina lallai ne duk abinda zaKa saukar zuwa gare ni na 
alkhairi ni mai bukata ne» [AlKasas: 24], sai Allah Ya masa kyautar —Bayan 
wannan wahalar da jarabawar- Manzanci da Annabta, kuma Yayi masa 
magana babu wani tsakaninsu, kuma Ya zabe shi cikin manzanni ma'abota 
azama. 


Kuma mahaifiyar Maryam tana fatan a azurta ta da da namiji, sai Allah 
Ya azurta ta ya mace; sai Karshen al'amarin ya zama alkhairi mai yawa, sai 
wannan macen ta haifi Annabi Manzo. 


Kuma Maryam -aminci ya tabbata a gare ta- ta kiyaye farjinta; sai Allah 
Ya hura ruhinSa -daya halitta- a cikinta, sai ta dauki ciki da umurnin Allah 
ba tare da miji ba, kuma saboda firgicin musibarta tace: 


Pan Pa Me AE 
4 GS 2255 lie IS En SAS p 


«kaico na, da dai na mutu gabanin wannan, kuma ace na kasance ba'a yi 
ni ba kuma an manta dani» [Maryam: 23], sai dai Allah Mai hikima ne 
masani Ya sanya wannan cikin wata aya ce ga mutane, tana daukan cikinsa 
ba tare da miji ba, kuma ta haifi wannan cikin kuma ya kasance Annabi, 
kuma Allah Ya dawwamar da ambatonta da danta a cikin Alkur'ani: 


6 LAN On Lh Wiss > 
«kuma Muka sanya ta da kuma danta aya ne ga talikai» [Al-anbiya’i: 91]. 


Kuma Annabinmu Muhammad -yabo da amincin Allah sun tabbata a 
gare shi- ya rayu marayan mahaifa biyu, kuma bashida wasu yan-uwa da 
yake rabarsu; to sai Allah Ya kasance Shine wanda Ya bashi mafaka: 


KS CK Ji f 


«Shin Bai sameka maraya ba sai Ya bakamafaka» [Ad-dhuha: 6], kuma 
aka tafi dashi zuwa sama kuma Mala'ika Jibril yana tare dashi, Kuma Allah 
Ya tanada masa mafi alkairin masauki a Aljannah da kuma samanta, kuma 
Yace masa: 


IN oo ane 


«kuma lahira itace mafi alkhairi gareka fiye da duniya» [Ad-dhuha: 4]. 


158 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


Kuma sahabbai -Allah Ya yarda dasu- sunyi hijira daga Makkah zuwa 
Madinah, sun bar garinsu da iyalansu, zuwa ga wata Kasar ta daban, da 
kuma wasu mutanen na daban; sai Allah Ya sanya su yan dakon Addini, 
kuma Ya sanya su daga cikin yan oa anna: 


SAS RN 6B os Kd ley KAIKA NDE. 


«Allah Ya yarda dasu, kuma suma sun yarda daShi, kuma Ya tanada 
masu wasu Aljannoni wanda Koramu ke gudana a Karkashinsu suna 
madawwama cikinta har abada» [At-taubah: 100]. 


Kuma a shekara ta shida ne bayan Hijira, Annabi -yabo da amincin 
Allah sun tabbata a gare shi- ya gabato tare da sahabbansa zuwa garin 
Makkah a Hudaibiyya, kuma adadinsu dubu da dari hudu ne, sai mushirikai 
suka dakatar dasu daga shigarta, sai kuma sukayi sulhu kan suzo mata 
shekara mai juyowa, sai zukatan sahabbai sukaji radadi, rayukansu sukaji 
bakin ciki, kokacin da aka kangar dasu daga dakin Allah bayan kusancinsu 
gare shi, kuma aka umurcesu da dawowa daga gareShi, kuma alhali hakika 
su sun gabato gareshi, sai suka amsa umurnin Manzon Allah -yabo da 
amincin Allah sun tabbata a gare shi- da komawa daga shiga wannan 
shekarar, sai suka dawo masa a shekarar data juyo, kuma Allah Ya mayar 
masu da wata umra gurbin umrarsu da suka warware haramarta cikin Karfi 
da buwaya, sai Ya dawo su dubu goma, kuma suka shiga Makkah ba tare da 
yaki ba, a shekar fatahi —budi-, kuma mutane sukayi ta shiga Addinin Allah 
tawaga tawaga, kuma Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- 
ya karya gumaka da suke zagaye da dakin Ka'aba, kuma sai yana karanta: 


GES KIE AJ 5 AI At Hs > 


«Kace gaskiya ta zo ta, kuma bata ta rushe, lallai ita bata ta kasance mai 
rushewa ce» [Al]-isra'1: 81], kuma Addini ya watsu a sassannin duniya. 


Kuma wanda ya taso bisa yima Allah biyayya a samartakarsa, kuma ya 
hana kansa haramtattun abubuwa da bin son rai; Allah Zai sakashi cikin 
inuwa KarKashin inuwar Al'arshinSa ranar da babu wata inuwa sai inuwarSa. 


Kuma wanda ransa ya kirashi zuwa ga wata mace haramtacciya a gare 
shi, sai ya rabu da ita saboda tsoron Allah; to Allah Zai tayar dashi 
Rarkashin inuwar Al'arshinSa tare da mafiya alkhairin bayin Allah; Katadah 
-Allah Ya jiKansa- ya ce: «wani mutum bazai samu iko kan wani haram ba, 
sannan sai ya barshi, ba wani abu tare dashi face tsoron Allah; sai Allah Ya 
musanya masa a cikin duniya kafin lahira abinda shi yafi alkhairi gare shi 
sama da wannan». 


ZABI YANA CIKIN ABINDA ALLAH YA HUKUNTA SHI 159 


Wanda ya rasa ganinsa sai yayi hakuri; Allah Zai musanya masa a lahira 
da abinda babu idon da ta taba gani; Annabi -wanda yabo da aminci suka 
tabbata a gare shi- ya ce: «Allah Mabuwayi Mai girma Ya ce: Idan Na 
jarabci bawa Na da idanuwansa biyu, sai yayi hakuri; Zan musanya 
masa su da Aljannah» [Ahmad ya ruwaito shi]. 


To wanda yayi yakini da kyawun zabin Allah ga bawanSa; musibu 
zasuyi masa sauki, kuma wahalhalu zasuyi masa sauki, kuma zai yi tattalin 
ladan abinda aka jarabce shi dashi, saboda amincewa da tausasawar Allah da 
karamcinSa, da kuma kyawun zabinSa. 


Ina neman tsarin Allah daga shaidan jefaffe 
5 TB 3 WALA eat Z ozr- Ss g Z 232 * Bee L WG 
KE) yag EE NS ol ES NY apan EE NS ol Es Y 
a WA 7 si To Sr 
GAS TN Ae ANG 


«kuma ta yiwu ku ki wani abu, alhali shi alkhairi ne gare ku, kuma ta 
yiwu ku so wani abu, alhali shi sharri ne gareku, kuma Allah Yana sani, ku 
kuma bakwa sani» |Al-bakarah: 216]. 


Allah Ya min albarka tare daku cikin Alkur'ani mai girma... 


160 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


HUDUBA TA BIYU 


Dukkan yabo sun tabbata ga Allah bisa kyautatawarSa, kuma godiya ta 
tabbata a gareShi akan datarwarSa da kuma ni'imominSa, kuma ina 
shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai yake baShi da 
abokin tarayya ina mai girmamawa ga al'amarinSa, kuma ina shaidawa 
Annabinmu Muhammad bawanSa ne kuma manzonSa ne, yabo da amincin 
Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa, kuma Yayi aminci 
aminci mai yawa. 


Ya ku Musulmai: 

Allah Yana rubutama wasu sashin bayinSa darajoji Madaukaka, 
ayyukansu suna gaza kaiwa garesu (darajojin), sai Allah Ya jarrabe su da 
nau'ukan bala'o'i, domin su samu ladan da zasu kaisu ga waccan darajar da 
matsayoyi madaukaka, kuma wanda yayi hakuri kan abinda ya same shi ya 
mika lamarinsa ga Allah; Allah Zai azurtashi da yarda da yakini, kuma Ya 
sanya Karshen al'amarinsa abin godiya ne, kuma idan kwadayin abinda 
Allah Ya haramta yayi Karfi a zuciya, kuma rai tayi shaukin aikata shi, sai 
bawa ya hanu daga aikata shi; lada zai girmama cikin barinsa, kuma za'a 
rubanya lada a wajen yakar rai wajen rabuwa dashi, kuma za'a musanya 
masa da abinda ya fishi alkhairi. 


Sannan ku sani lallai Allah Ya umurceku da yin salati da sallama ga 
AnnabinSa... 


HAKURI KAN MUSIBU 161 


HAKURI KAN MUSIBUD 


Dukkan godiya sun tabbata ga Allah, muna gode maSa, kuma muna 
neman taimakonSa, kuma muna neman gafararSa, kuma muna neman tsarin 
Allah daga sharrukan kawunanmu, da kuma zunubban ayukkanmu, wanda 
Allah Ya shiryar dashi, to babu mai batar dashi, kuma wanda Ya batar to 
babu mai shiryar dashi, kuma ina shaidawa babu Abin bautawa da gaskiya 
sai Allah, Shi kadai baShi da abokin tarayya, kuma ina shaidawa Annabi 
Muhammad bawanSa ne kuma ManzonSa ne, yabo da amincin Allah su 
tabbata a gare shi, da Iyalansa da kuma Sahabbansa, kuma Yayi Aminci, 
Aminci mai yawa. 


Bayan Haka: 
Kuji tsoron Allah —Ya ku bayin Allah- hakiKani jin tsoro; domin a cikin 
tsoron Allah akwai Karuwar ni'ima, da ture ukuba. 


Ya ku Musulmai: 

Hakika Allah Ya tsara Kaddarorin halittu da kuma ajalinsu, kuma Ya 
rubuce gurabansu da ayyukansu, kuma Ya raba ababen rayuwarsu da 
dukiyarsu, kuma Ya halicci mutuwa da rayuwa domin Ya jarrabasu waye 
cikinsu yafi kyawun aiki, kuma imani da hukuncin Allah da KaddararSa 
rukuni daga cikin rukunnan imani, kuma babu wani motsi ko rashin motsi a 
ban Kasa face bisa ganin damanSa ne da nufinSa, kuma babu wani 
kasantaccen a duniya face bisa Kaddarawar Allah ne da samarwarSa, kuma 
duniya cike take makil da wahalhalu da gurbata, kuma ta dabi'antu kan 
wahala da firgici, kuma laulayi da jarrabobi cikinta kamar zafi ne da sanyi 
bawa bashi da makawa daga gare su: 


€ ai SG SG LANG SANS sits etl GANG och Gadel > 


«Kuma da sannu zaMu jarrabe ku da wani abu na tsoro, da yunwa, da 
tawayar dukiya da kuma rayuwaka da yayan itatuwa, kuma kayi bushara ga 
masu hakuri» |Al-bakarah: 155]. 


Kuma su musibu jarrabawa ne da mai gaskiya yake banbanta daga mai 
karya: 


BY 3 ie Hs of PER ol HO ue) 


oa Byers 


An gabatar da ita ranar Juma'a, biyar ga watan Muharram, shekara ta dubu daya da dari 
hudu da ashirin da biyu, bayan Hijira, a masallacin Annabi. 


162 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


«Shin Mutane sunyi tsammanin cewa akyalesu don sunce sunyi imani 
kuma su baza'a jarrabe su ba» [Al-ankabuut: 2], kuma rai bata tsarkaka sai 
da tantancewa, kuma bala'o'i suna bayyana mazaje, Ibnul Jauzi -Allah Ya 
jikansa- yana cewa: «Wanda yake so aminci da lafiya su dawwamu masa ba 
tare da bala'i ba; bai san hakKin shari'a ba, kuma bai kai ga mika wuya ba»; 
kuma babu makawa daga samun radadi ga kowacce rai, duk daya ne cikin 
haka tayi imani ne ko ta kafirce, kuma ta ginu ne kan wahal-halu, da tinkarar 
haddura, kuma kada wani yayi tsammanin ya kubuta daga jarrabawa da jin 
radadi. 


Kuma mutum yana jujjuyawa a zamaninsa cikin sauyawa daga 
ni'imomi, da kuma fuskantar jarrabobi, Adam -aminci ya tabbata a gare shi- 
Mala'iku sunyi masa sujjada, sannan bayan wani dan lokaci sai gashi yana 
fita daga Aljannah, kuma jarabta ba komai bace face akasin manufofi da 
kuma sabanin burace-burace, kuma dukka tilas ne zai dandana dacinsu, sai 
dai wani zai ji dacin da Kadan wani kuma zai ji yawa, ana jarrabar mumini 
ne; domin a tsaftace shi ba don a azabtar dashi ba, fitina cikin walwala da 
kuma jarrabawa cikin Kunci: 

Spo AS SEN ET 3G $ 

«Kuma Mun jarrabe su da dadadan abubuwa da munana tsammanin su 
zasu juyo» [Al-a'araf: 168], kuma abinda ake ki yana iya zuwa da abin so, 
kuma abinda ake kwadayi yana iya zuwa da abin ki, don haka kada ka 
aminta da cuta ta sameka ta bangaren abin murna, kuma kada ka fidda rai 
abin murna yazo maka ta bangaren cuta; Allah Madaukaki Ya ce: 


i g 


t Tong se Ga YAA Z zr- S35 E T an E 4 f nri 
pe) E is EE A ol Es KE GA es ol ES Y 


«kuma ta yiwu ku ki wani abu, alhali shi alkairi ne gare ku, kuma ta 
yiwu ku so wani abu, alhali shi sharri ne gareku, kuma Allah Nana sani, ku 
kuma bakwa sani» |Al-bakarah: 216]. 


To ka horar da ranka kan musibu kafin aukuwarsu; domin aukowarta ya 
maka sauki, kuma kada ka kasa hakuri da musibu, domin bala'o'i suna da 
lokaci iyakantacce a gurin Allah, kuma kada ka bata rai da magana, takan 
yiwu wata kalmar da harshe ya gudanar da ita, mutum ya halaka da ita. 


Kuma mumini mai Karfi yana tabbata lokacin manyan jarabawa, kuma 
zuciyarsa bata canzawa, kuma harshensa baya furta koke, kuma ka sassauta 


HAKURI KAN MUSIBU 163 


masiba kanka da alkawarin lada, da saukaka lamarin; domin jarrabawar ta 
wuce babu koke, kuma masu hankali basu gushe ba suna bayyana jarumta a 
yayin faruwar musiba, domin kada suyi dakon ba'ar abokan gaba tare da 
musibar, kuma ita musiba idan ta bayyana ga makiyi zai yi farin ciki, kuma 
zai yi bushara da ita, kuma boye musibu da ciwuwwuka yana daga halayyar 
zarata, kayi juriyar zafi-zafin balai, babu abinda ya kai su saurin 
gushewarsa, kuma makurar abin hakuri ne na wasu kwanaki yan kadan, 
kuma wadanda suka halaka basu halaka ba face sai saboda kasa jurewa, 
kuma masu hakuri abin yima sakayya ne da mafi alkhairin lada: 


dak her al KA ro all Bech» 
«kuma tabbas zaMu sakama wadanda sukayi hakuri da mafi kyawun 


abinda suka kasance suna aikatawa» [An-nahli: 96], kuma ladaddakin su 
abin rubunyawa ne, kuma nasara da budi suna rataye ne da hakuri. 


Kuma Ubangijinka Bai hanaka ba —Ya kai wanda aka jarraba- sai don a 
baka, kuma bai jarrabeka sai don ka warke, kuma ba'a gwadaka ba sai don a 
tsaftaceka, Yana jarrabawa da ni'ima kuma Yana ni'ima da bala'i, to kada ka 
tozarta zamaninka saboda damuwarka da abinda aka lamunce maka na 
arziki, to matukar ajali ya wanzu da saura, to arziki zai kasance yana nan 
tafe; Allah Madaukaki Ya ce: 


SB i EN ZN 3 BONS ep 


«Kuma babu wata dabba a bisa doron Kasa face a wurin Allah arzikinta 
yake» [Hud: 6], kuma idan Ya rufe maka wata hanya daga hanyoyinSa bisa 
hikimarSa; sai Ya bude maka wata hanya bisa jinkanSa wacce tafi amfani 
gareka sama da wancan (abinda Ya hana ka). 


Kuma da jarrabawa ne ake daga sha'anin zababbu, kuma ladan masu 
biyayya yake girmama; Sa'ad dan Abi Wakkas -Allah Ya jikansa- yana 
cewa: «Nace: Ya Manzon Allah! wadanne mutune ne sukafi shiga mafi 
tsananin bala'i?, sai yace: sune Annabawa, sannan sai salihan bayi, 
sannan sai mafi kamantawa, sannan sai mafi kamantawa daga mutane; 
ana jarraba mutum ne a bisa gwargwadon addininsa, to idan cikin 
addininsa akwai karfi sai ya kara lokacin jarabawarsa, idan kuma cikin 
addininsa akwai sakwa-sakwa sai a sassauta masa, kuma bala'i bazi 
gushe ba tattare da bawa, har sai yayi yawo a ban kasa bashi da ko 
zunubi guda» [Ahmad ya ruwaito shi]. 


Kuma hanyar jarrabawa gadace mai wahala Adamu ya wahala cikinta, 


164 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


kuma an jefa Alkhalil cikin wuta, kuma an kwantar da Isma'il saboda a 
yanka shi, kuma an jefa Yunus cikin cikin babba kifi, kuma Ayyuba ya dan- 
dani zafin cuta, kuma an saida Yusuf da kudi mara kima, kuma an jefashi 
cikin tsohuwar rijiya bisa mugunta, kuma a kurkuku bisa zalunci, kuma ya 
tunkari nau'ikan cutarwa Annabinmu Muhammad -yabo da amincin Allah 
sun tabbata a gare shi-. 


Kuma kai mai tafiya ne bisa tsarin rayuwar jarrabawa, kuma duniya bata 
taba yin cikakken dadi ga wani ba, koda ya samu abinda dama zai samu, 
Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- Yana cewa: «wanda 
Allah Ya nufe shi da alkhairi zai dan jarrabe shi» [Bukhari ya ruwaito 
shi], Wani daga cikin malamai ya ce: «wanda Allah Ya halicce shi domin 
Aljannah ne abubuwan ki bazasu gushe ba suna zuwa masa». 


Kuma musiba ta gaske hakika itace musibar addini, duk wani abu da ba 
ita ba na musibu to zaman lafiya ce, cikinta akwai daukaka daraja, da 
kankare munanan ayyuka kuma kowace ni'ima da bata kusantarwa ga Allah 
to jarrabawa ce, kuma wanda aka jarabta shine wanda aka haramtama lada, 
to kada kaji damuwa kan abinda ya kubuce maka na duniya, domin 
musibunta abubuwa ne masu faruwa, labaranta kuma damuwa ne, kuma 
musibunta na dare Karin bakin ciki ne, kuma mutane ana masu azaba cikinta 
ne gwargwadon damuwarsu da ita, farin ciki da ita shine hakikanin abin 
bakinciki kansa, radadinta suna haihuwa ne daga dadinta, kuma bakin 
cikinta daga farin cikinta, Abud darda'i —Allah yarda da shi- yana cewa: «Na 
daga Raskancin duniya wurin Allah, cewa ba'a saba masa sai cikinta, ba'a 
samun abinda ke wurinSa sai da barinta». 


To ka shagaltu da abinda yafi amfani gareka maimakon samun abinda 
ya kubuce maka, na kawar da wata tawaya, ko bada uziri kan wasu 
zamiyoyi, ko tsayuwa bisa Kofa mai kaiwa zuwa ga Ubangijin halittu, kuma 
ka hangi saurin gushewar jarrabawarka zata sassautu agareka, da ba don 
damuwoyin tsanani ba da ba'ayi tsammanin lokacin hutawa ba, kuma ka 
hada fidda rai daga abinda ke hanun mutane zaka zama mafi wadatarsu, 
kuma kada ka fidda rai sai a tadar da kai, kuma ka tuna yawan ni'imomin 
Allah kanka, kuma tunkude bakin ciki da yarda da lazimtaccen hukunci, 
domin duk tsawon dare koda ya kai makura safiya mai yaye shi ce, kuma 
Karshen damuwa itace farkon budi, kuma zamani baya zama bisa yanayi 
guda, ba haka ba, kowane lamari bayansa akwai wani lamarin, kuma babu 
wani tsanani face zai sassauta, kada ka fidda rai koda damuwoyi sunyi 
Kunci, domin lallai wahala guda bazata rinjayi sauki biyu ba, kuma ka 
Kankan dakai ga Allah budi zai haskaka bangarenka, kuma babu wani mai 


HAKURI KAN MUSIBU 165 


riko da Allah da zai kwankwadi kofin hakuri sai Allah Ya kawo masa 
mafita, Yakub -aminci ya tabbata a gare shi- yayinda ya rasa da guda daya, 
kuma lokaci ya tsawaita masa bai fitar da rai daga budi ba, kuma yayinda 
aka karbe daya dan nasa burinsa bai yanke ba ga Allah guda daya; ba haka 
bama cewa yayi: 


SEA masa alan 


«to ka dangana da hakuri mai kyau, tsammanin Allah Ya kawo min su 
baki daya» | Yusuf: 83]. 


Kuma Ubangijinmu Shi kadai ne, dukkan godiya ta tabbata gareShi 
kuma a gurinSa ne ake kai kuka, to idan kwanaki suka cukur-kude maka, 
kuma aka toshe hanyoyi da lunguna agabanka, to kada ka kayi fata a wurin 
wani sai Allah wajen dage musibarka da kawar da jarrabawarka, kuma idan 
wani dare da duhunsa ya cakuda, kuma daren ya sauke mayafin suturcinsa, 
ka juya fuskarka cikin duhunnan dare cikin sama, kuma ka daga tafukan 
Kankan da kai, ka kira Allah Mai karamci, daya yaye maka damuwar ka, Ya 
saukaka lamarinka, kuma idan tsammani yayi Karfi, aka tara zuciya guri 
guda, cikin addu'a ba'a mayar da roko: 


4 SAN Ce NGA Na A) 4 LA Ap 


«wane ne wannan da Yake amsama wanda ke cikin Kunci idan ya roke 
Shi, kuma Yake yaye mummunan abu» [An-namli: 62], kuma ka dogara ga 
Allah Mai iko, kuma ka rabu zuwa gare Shi, da zuciya mai khushu'i da Kan- 
kan da aki, za'a bude maka Kofa, Al-fudhail dan Iyadh -Allah Ya jikansa- 
yana cewa: «da zaka fidda rai daga halittu baka bukatar wani abu daga gare 
su; da Majibancinka Allah Zai baka duk abinda kake nufi». 


Ibrahim -aminci ya tabbata a gare shi- ya bar Hajara da dansa a wani 
kwari da babu shuka cikinsa kuma ba ruwa, sai gashi ya zama Annabi ne da 
yake umurtar iyalansa da sallah da zakkah, kuma Yunus -aminci ya tabbata 
a gare shi- bai tozarta ba shi kadai cikin fili, kuma wanda ya sallama 
al'amarinsa zuwa ga Majibancinsa zai samu burinsa, kuma yawaita addu'ar 
ma'abocin kifi: 


mad O EA 


«Babu abin bautawa da gaskiya sai Kai, tsarki ya tabbata a gare Ka, 
lallai ni na kasance daga cikin masa zalunci» |Al-anbi'i: 87], Malamai suna 


166 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


cewa: «babu wani mai damuwa da zai roki Allah da ita face Allah Ya yaye 
damuwarsa», Ibnul Kayyim -Allah Ya jiKansa- yace: «Kuma hakika an 
gwada, cewa wanda duk yace: "Ya Ubangiji lallai ni fa cuta ta same ni, 
kuma Kai ne mafi ji Kan masu iin Kai" sau bakwai; Allah Zai yaye masa 
cutarsa». 


To ka mika kafadunka gaban Allah, kuma ka rataya tsammaninka daShi, 
kuma ka mika lamarin ga Allah Mai rahama, ka roke Shi budi, kuma ka 
yanke rataya rai ga halittu, kuma ka kirdadi lokutan amsar addu'a, domin kai 
abin jarrabawa ne da bala'i, kuma abin bautatarwa ne da hakuri da addu'a, 
kuma kada ka fidda rai daga rahamar Allah, koda bala'i ya tsawaita, domin 
budi na nan kusa, kuma ka roki Mai bude Kofofi domin Shine Mai karamci: 


KATA BGS Jin AI Acs ob 


«kuma idan Allah Ya jarabceka da wata cuta, to babu mai yaye ta face 
Shi» [Al-an'am: 17], kuma Shine Mai aikata abinda Ya nufa, Zakariyya - 
aminci ya tabbata a gare shi- ya kai girman tsufa sosai, sa'annan aka bashi 
kautar wani shugaba cikin manyan mutane kuma Annabawa, kuma Ibrahim 
-aminci ya tabbata a gare shi- an masa bushara da wani da, alhali matarsa 
kuma tana cewa bayan fidda rai daga yanayinta: 


MEA LENS Ipa Ub Ake» 


«Yanzu shin ni zan haihu alhali ni ina tsohuwa, gashi mijina ma dattijo 
ne» [Hud: 72]. 


Kuma idan ka nemi arziki, to yawaita tuba da neman gafara, domim 
zamiyoyi suna lazimta ukuba, kuma idan baka ga addu'a na da tasiri ba, to 
ka binciki lamarinka, to ta yiwu baka gaskata tubarka ba ne, to ka gyara ta, 
sannan ka fuskanci addu'a, domin babu wani wanda yafi kyauta, kuma babu 
wanda yafi sassauci hanu kamar Allah Mai kyauta, kuma ka bincika 
ma'abota talauci domin sadaka tana dagewa kuma tana tunkude bala'i. 


Kuma idan aka yaye maka wata jarrabawa to ka yawaita godiya da 
jinjina, kuma ka sani cewa ruduwa da aminci yana daga mafiya girman 
jarrabobi, domin ukuba tana iya jinkirtawa, amma kuma mai hankali shine 
mai hango Karshen al'amura. 


Kayi yakini bisa dawwamuwa da Kaddarar Allah da halittarsa da 
gudanarwarSa, kuma kayi hakuri kan jarrabawarSa da hukuncinSa, kuma 
mika wuya ga umrninSa. 


HAKURI KAN MUSIBU 167 


Ina neman tsarin Allah daga sahidan jefaffe 
6 LAIN ek HIS PA EN I> 


«Kace babu abinda zai same mu face abinda Allah Ya rubuta mana, 
Shine Majibancinmu, kuma ga Allah ne muminai suke dogara» [At-taubah: 
51]. 


Allah Ya min albarka tare daku cikin Alkur'ani mai girma... 


168 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


HUDUBA TA BIYU 


Dukkan yabo sun tabbata ga Allah bisa kyautatawarSa, kuma godiya ta 
tabbata a gareShi akan datarwarSa da kuma ni'imominSa, kuma ina 
shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai Yake baShi da 
abokin tarayya ina mai girmamawa ga al'amarinSa, kuma ina shaidawa 
Annabinmu Muhammad bawanSa ne kuma manzonSa ne, yabo da amincin 
Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa, kuma yayi aminci 
aminci mai Karuwa. 


Bayan Haka; Ya ku Musulmai: 

To lallai yanayi baya tabbata kan hali guda, kuma mai dacewa shine 
wanda ya lizimci tsoron Allah, idan yana cikin wadata tsoron Allah zai 
Kawata shi, idan kuma yana cikin bukata zai wadata shi, kuma idan aka 
jarabce shi zai yi masa ado, to ka lizimci tsoron Allah a kowane yanayi, 
domin kai bazaka gani cikin Kunci ba face yalwa, ko kuma cikin rashin 
lafiya ba face lafiya, ko kuma cikin talauci face wadata. 


Kuma abinda aka Kaddara shi babu wata dabara ta kawar dashi, abinda 
kuma ba'a Kaddara ba, babu wata dabara wajen samar dashi, kuma yarda da 
dogaro suna tarairaye da abinda aka Kaddara shi, kuma Allah Shine wanda 
Ya kadaita da zabi da gudanarwa, kuma Shine yafi jin Kai gare shi sama 
dashi ga kansa, Dawuda dan Sulaiman -Allah Ya jiKansa- yana cewa: «Ana 
kafa dalili kan takawar mumini da abu uku: kyawun dogaro kan abinda bai 
samu ba, da kyawun yarda kan abinda ya samu, da kyan hakuri kan abinda 
ya kubuce». 


Kuma wanda Ya yarda da zabin Allah Kaddara zata sameshi yana abin 
yabo da godiya abin tausasa masa, idan ba haka ba, Kaddara zata gudana 
kansa yana abin zargi ba abin tausasamawa ba, an cema wani daga cikin 
masu hikima: «mene wadata? Yace: Karancin burinka da yardarka da abinda 
zai wadaceka», Shuraih -Allah Ya jikansa- yana cewa: <Ba'a taba jarrabar 
wani bawa da wata musiba ba, face sai ya kasance yana da wasu ni'imomi 
uku cikinta: cewa bata kasance cikin addininsa bane, da kuma cewa: bata fi 
yanda ta kasance girma ba, da kuma cewa Allah Ya azurta shi da hakuri 
kanta yayinda yayi hakuri». 


Sannan kuyi salati da sallama —Ya ku bayin Allah- ga mafi alkairin 
halittar Allah Muhammad dan Abdullahi; domin hakika Allah Ya umrceku 
da yin salati da Sallama ga AnnabinSa... 


TABBATUWA YAYIN MUSIBAH 169 


TABBATUWA YAYIN MUSIBAH™”) 


Dukkan godiya sun tabbata ga Allah, muna gode maSa, kuma muna 
neman taimakonSa, kuma muna neman gafararSa, kuma muna neman tsarin 
Allah daga sharrukan kawunanmu, da Kananun laifukanmu, wanda Allah Ya 
shiryar dashi, to babu mai batar dashi, kuma wanda Ya batar to babu mai 
shiryar dashi, kuma ina shaidawa babu Abin bautawa da gaskiya sai Allah, 
Shi kadai baShi da abokin tarayya, kuma ina shaidawa Annabi Muhammad 
bawanSa ne kuma ManzonSa ne, yabo da Amincin Allah su tabbata a gare 
shi, da Iyalansa da kuma Sahabbansa, kuma Yayi aminci, aminci mai yawa. 


Bayan Haka: 
To kuji tsoron Allah - Ya ku bayin Allah- Hakikanin jin tsoro, kuma ku 
kiyaye shi a cikin sirri da kuma ganawa. 


Ya ku Musulmai: 

Allah Ya tsara Kaddarori da ajalulluka, kuma Ya rubuce gurabe da 
ayyuka, kuma Ya halicci sammai da kasa da mutuwa da rayuwa domin 
jarrabawa, Allah Mai tsarki Ya ce: 


«kuma Shine wanda Ya halicci sammai da kasa cikin kwanaki shida; 
kuma al'arshinSa ya kasance a bisa ruwa, domin Ya jarrabaku waye ne daga 
cikin yafi kyawun aiki» (Hud: 7], to sai aka dabi'antar da duniya kan 
haddura da gurbata, wannan an jarrabeshi da yunwa, wani kuma da tsoro, 
wancan kuma da tawayar rayuka, wadancan kuma da tawayar dukiyoyi. 


Kuma ita jarrabawa bata san lokaci ba ko jinsin halitta, ko wuri, ko 
shekara, Allah Mai buwaya da girma Ya ce: 


doa hy tea Ah, Sis > 


«Kuma Muna gwada ku da sharri da alkhairi matsayin jarrabawa, kuma 
izuwa gare Mu za'a maido daku» [Al-anbiya'i: 35], kuma yin imani da 
Kaddarori alkhairinsu da sharrinsu: rukuni ne daga cikin rukunnan imani, 
kuma mumini mai tabbata ne a yayin tsanani da abubuwa masu girma, 


An gabatar da ita ranar Juma’a, ashirin da shida ga watan Muharram, shekara ta dubu 
daya da dari hudu da talatin, bayan Hijira, a masallacin Annabi. 


170 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


bala'o'i da jarrabobi basa girgiza shi, yana tafiya tare da hukuncin Allah 
yadda duk ya kasance, yana mai imani dashi, mai dangana lamarinsa ga 
Allah, yana mai dogaro gare Shi. 


Kuma jarrabawa hanyar manyan bayi ne; An tambayi Annabi -yabo da 
amincin Allah sun tabbata a gare shi-: «wadanne mutane ne sukafi tsananin 
jarrabawa? Yace: Annabawa, sannan salihan bayi, sannan mafiya 
kamantawa, sannan mafiya kamantawa daga cikin mutane, ana 
jarraba mutum ne gwargwadon addininsa, to idan ya kasance cikin 
addininsa akwai Karfi sai a Kara cikin jarabtarsa, idan kuma ya 
kasance cikin addininsa akwai sakwa-sakwa sai a sassauta masa», kuma 
ana jarrabar mumini kawai shi saboda cikar ladansa ne da daukakar 
matsayinsa, Annabi wanda -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- 
ya ce: «kuma bala'i bazai gushe ba tattare da bawa har sai ya kai yana 
yawo bisa doron kasa babu kure kansa» [Ahmad ya ruwaito shi, Ibnu 
Rajab -Allah Ya jiKansa- ya ce: «kuma abin sani; ana sanin gwargwadon 
bala'i ne, idan aka yaye sirri ranar tashin Alkiyama. 


Kuma musulmi mai buwaya ne da mai girma baya karyewa a gaban 
bala'o'i, Annabi -yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi- yace: 
«Misalin mumini kamar toho ne na abin shuka —shine farkon fitowarsa- 
iska tana karkada shi wani lokaci —watau: tana karkatar dashi-, kuma 
tana dai-daita shi wani lokacin —watau: yana samun jarrabawa sannan ya 
dawo kan Karfinsa, Misalin munafuki kuma kamar icen katako ne— 
watau: bishiyar katako, bata faduwa, har sai faduwarta yayi gaba daya — 
watau: faduwarta — lokaci guda — watau: ita mai karfi ce a ganin ido, amma 
ita a hakiKaninta mai rauni ce tana faduwa ne lokaci guda-» [Bukhari da 
Muslim suka ruwaito shi]. 


Kuma tafarkin Annabawa -aminci ya tabbata a gare su-: shine Karfin 
guiwa a yayin balai, da kuma tabbatuwa kan addini a yayin jarrabawa, 
kuma ya kasance da cikin addu'o'in Annabi -yabo da amincin Allah sun 
tabbata a gare shi- «Ya Allah, lallai ni ina rokonKa tabbatuwa cikin 
umurni, da azama kan shiriya». [Nasa'i ya ruwaito shi]. 


Kuma Alkhalil Ibrahim -aminci ya tabbata a gare shi- ya karairaya 
gumaka, kuma makiyansa suka ce: 


SAT já Ta 13 > 


«to kuzo dashi a kan idon mutane» |Al-anbiya'i: 61], domin suga azabar 
mu akansa, amma sai bai ji tsoronsu ba, kuma yace: 


TABBATUWA YAYIN MUSIBAH 171 


2 pte 


LI 2 op Sale ah LA Sp 


«Tir daku, da kuma abinda kuke bautawa komabayan Allah» [AI- 
anbiya'i: 67], kuma sukayi masa barazanar Konawa da wuta, wannan bai 
Kara masa komai ba sai tsammani gun Allah, sai yace: 


«Ya Ubangiji Ka bani daga cikin salihai» [As-saffat: 100], sai Allah 
Yayi masa bushara da wani yaro mai juriya, kuma a yayinda mahaifinsa 
yace masa: 


bts Sw ó GA KN 63 os ABE 


«Ya kai Ibrahim, lallai idan baka dakata ba fa, hakika zan jefe ka, kuma 
ka Kauracemin na tsawon lokaci» (Maryam: 46], bai raunana daga yin 
da'awa ba, sai yace: 


Zz AT Gi ena i EN na T- 
gÉ BIE BG AI AG SAE Y 
«Aminci ya tabbata a gare ka, zan nema maka gafarar Ubangiji na, 
domin lallai Shi Ya kasance Mai tausasawa ne gare ni» (Maryam: 47). 


Kuma Yusuf -aminci ya tabbata a gare shi- alhali shi yana gidan 
kurkuku- bakin ciki bai hana shi yin da'awa zuwa ga tauhi ba, 


GS J BS 58 abst ache al ed 


«Ya ku abokaina biyu na kurkuku, shin abubuwan bauta daban-daban 
ne mafiya alkhairi ko kuwa Allah Makadaici Mai tanKwasawa» | Yusuf: 39]. 


Kuma Ludu -aminci ya tabbata a gare shi- Mutanen sa sunce masa: 
- KIWA 21 1 
KOSAN & GSS LIS ES) oS > 


«Wallahi idan baka dakata ba, ya kai Ludu, to lallai ne zaka kasance 
daga cikin korarru» [As-shu'ara'i: 167], sai yace masu cikin buwaya: 


SAT 23 KA SEY 


«Yace lallai ne ni mai jin haushi ga aikinnku» [As-shu'ara'i: 168] watau: 
masu fushi. 


Kuma Shu'aibu -aminci ya tabbata a gare shi- sun masa barazanar kora 


172 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


idan bai bi addininsu ba. Sai yace masu: 


AGEs NOB J KL SER YES A GE Bp 


«Hakika mun Kagi karya ga Allah idan muka koma a cikin addininku 
bayan da Allah Ya tseratar damu daga gare shi» |Al-a'araf: 89]. 


Kuma Yunus damuwa bata dankwafar dashi daga rataya da Ubangijinsa 
ba, kuma shi alhali yana cikin cikin babban kifi; banda haka ma, ya kasance 
yana kiran UbangijinSa ne da tauhidi: 


FP WI Y 44-55 AA 
Pa vs Zz WA SN i“ a? 


= £ 


«Babu abin bautawa da gaskiya face Kai, tsarki ya tabbata a gare Ka, 
hakika ni na kasance daga cikin masu zalunci» [Al-anbiya'i: 87 ]. 


Kuma Fir'auna yana tuhumar Musa da hauka, yana cewa: 
gd KA Ll oll Ksa 
«Lallai Manzon da aka turo shi zuwa gareku mai hauka ne» [Ash- 


shu'ara'i: 27], sai Musa bai waiwayi maganarsa ba; banda hakama ya kirashi 
ne zuwa ga tauhidi, yace Ubangijina Shine: 


15 20 > 32 
iia 


<Ubangijin gabas da yamma da abinda ke tsakaninsu, idan kun kasance 
kuna hankalta» [Ash-shu'ara'i: 28], kuma a yayinda Firauna ya tara 
matsafansa domin tsoratar da Musa: 


GIN AR sai 


«ranar alkawarin haduwarku shine ranar Kawa». [Daha: 59], watau: 
ranar idi, domin mutane baki daya suganmu, kuma wannan ya kasance ne a 
wata matsaya mai firgici, Musa yace: -alhali shi yana amince da taimakon 
Allah kuma yanada yakinin zasu karye -: 


ai 
«Ku jefa abinda zaku jefa» | Yunus: 80]. 


Kuma a lokaci da banu Isara'ila suka tabar dashi suka kame daga yaki, 
kuma suka ce: 


TABBATUWA YAYIN MUSIBAH 173 


Gah SS hy SICA 
«to ka tafi kai da Ubangijinka kuyi yaki, lallai mu masu zama ne a nan» 
[Al-ma'idah: 24], bai yi sanyin jiki ba wajen zartar da umurnin Ubangijinsa, 
ba haka bama yayi yaki, kuma mabiyansa ma sunyi yaki tare dashi, kuma 
Allah Ya taimake su, kuma a yayinda ya fito daga Misra Fir'auna ya bishi, 
sai teku gabansa Fir'auna kuma a bayansa, to sai 


65515 Us LA I 


«Mutanen Musa sukace lallai mu za'a riske mu» |Ash-shu'ara'i: 61], sai 
yace bisa imani tabbatacce da kuma Karfin guiwa gameda Allah: 


ba SEK 


«Sam ba haka bane, lallai tare dani akwai Ubangijina Zai shiryar dani». 
[Ash-shu'ara'i: 62]. 


Kuma Annabinmu Muhammad -yabo da amincin Allah sun tabbata a 
gare shi- an tsare shi a daya daga cikin unguwanni Makkah har shekaru uku, 
bai dakata daga da'awa ba, kuma sunyi ta masa izgili, sukace: matsafi, 
makaryaci, mahaukaci, sai ya kawar dakai daga garesu kuma suka fitar 
dashi daga garinsa Makkah: 

KAN GG ye OA 4555) Ip 

«Yayinda kafirai suka fitar dashi yana dayan mutum biyu» [At-taubah: 

40], sai ya cika isar da sakon Ubangijisa a wani garin daban. 


Kuma a yakin badar yana ganin yawan mushrikai, amma yana cewa: 
lallai ni naga mamatar mutane, kuma an jarrabi musulmai a Uhud, kuma 
yayi tafiya har zuwa Khaibar don yaki, kuma rundunoni sun tattaru masa a 
yakin Khandak —ganuwa-, sannan ya tafi zuwa Makkah domin budeta, kuma 
bayan yakin Khandak yace: «Yanzu zamu yake su, kuma bazasu yake mu 
ba» [Bukhari ya ruwaito shi], kuma a jarrabi musulmai a Hunain, sannan ya 
yaki Rumawa a Tabuka. 


Kuma an karya dayan hakoran sa na gaba, kuma yayi rauni akansa, 
kuma jini ya kwarara a fuskarsa, kuma Hahudawa sunyi masa sihiri, kuma 
an sanya masa guba, kuma ya daure dutse a cikinsa saboda tsananin yunwa, 
kuma an jefeshi a cikin iyalansa da Kazafi, kuma yayansa shida sun mutu, 
babu wanda ya saura cikin yayansa banda Fadimah —Allah Ya yarda da ita- 


174 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


kuma hakan bai kangar dashi daga amfanar da mutane da ilimi da haske ba. 


Kuma Allah Ya yabi hakurin Manzanni da azamarsu cikin fadinSa: 


z 
$27 Er F 


KA oia iih 


«Kuma Muka sanya su abin koyi ne da suke shiryarwa da umurninMu» 
[Al-anbiya'i: 73]. 


Kuma sahabbai Allah Ya yarda dasu, an fitar dasu daga gidajensu, kuma 
fitar bata raunana su daga taimakon Addini ba; sai Allah Ya sanya taskokin 
Kisra da Kaisar Karkashin ikonsu, kuma a yakin Khandak sanyi yana 
damunsu da yunwa kuma zukata sun iso ga makoshi saboda tsoro; sai 
sukayi hakuri kan haka saboda isar da addinin Allah. 


Kuma musiba mai girma ta fadoma sahabbai, itace rasuwar Annabi - 
yabo da amincin Allah sun tabbata a gare shi-, to bakin cikin su bai tsaya 
kan mutuwarsa ba, kamar wani shinge da zai hanasu cigaba da kira zuwa ga 
Allah da jihadi bisa tafarkinSa, sai suka tafi bisa kan tafarkin Annabi -yabo 
da amincin Allah sun tabbata a gare shi- a cikin rayuwarsa, Sai Abubakar — 
Allah Ya yarda dashi- ya zartar da rundunar Usamah, kuma ya yaki 
wadanda sukayi ridda, kuma ya yaki masu hana zakkah, sai Allah Ya 
taimaki musulunci, Ya daukakashi kan dukkan Addinai. 


Bayan Haka Yã Ku Musulmai: 
To lallai Addinin Allah mai Karfi ne, kuma Allah Mai taimakonsa ne, 
kuma Mai taimakon mabiyansa ne, Allah Mai tsarki Ya ce: 


EEES 


«Allah Ya rubuta, lallai Zanyi nasara Ni da ManzanniNa» [Al- 
mujadalah: 21], kuma koda musulmai sunyi rauni a wani zamani, to Allah 
Mai taimakonsu ne, idan sun dawo gare Shi: 


EZERS 


«Idan kuka taimaki Allah Zai taimake ku» [Muhammad: 7], kuma koda 
musulmai sun samu karaya a wata matsaya, to sune masu nasara koda an 
fatattake su, kuma jarrabawar mumini sassauka ce mai yankewa, kuma 
jarrabawar kafiri mai tsanani ce mai cigaba, Allah Mabuwayi da girma Ya ce: 


Bye oe LAAN ek Aa I-14 ASE 
dit RE NIN JEN NGANG 1S 5 > 


«Kuma kada kuyi rauni, kuma kada kuji bakin ciki, alhali kune 


TABBATUWA YAYIN MUSIBAH 175 


madaukaka matukar kun kasance muminai ne» [Ali Imran: 139]. 


Kuma farin cikin kafirai bisa nasararsu kan masu rauni KasKancine gare 
su, Allah Mai buwaya da girma Ya ce: 


CAN 3 Apa Kit aa D 


«Lallai ne wadanda ke kangarema Allah da ManzonSa to wadannan 
suna cikin KasKantattu», Ibnul Kayyim -Allah Ya jikansa- ya ce: «abinda ke 
samun kafiri na buwaya da nasara, ko kadan bai kai yadda muminai suke 
samu ba; kai ai boyen hakama KasKanci ne da Karaya da wulakanta su 
kafiran suke samu, koda a fili sabanin haka ne». 


Kuma jinkirtawar Allah ga zaluncin kafirai: saboda su Kara laifuka da 
kuma azaba ne. 


Ina neman tsarin Allah daga shaidan jefaffe 
a poi (oo 3 BE er GA 2 AN $ 
4 ough ENG a: Ka BN Bu 


«Kuma kada kafirai suyi tsammani cewa abinda Muke masu na 
jinkirtawa alkhairi ne ga kawunansu, abin sani kawai Muna jinkirta masu ne 
domin su Kara zunubi, kuma suna da azaba ta wulakanci» [Ali-Imran: 178]. 


Allah Ya min alabarka tare daku cikin Alkur'ani mai girma... 


176 IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA 


HUDUBA TA BIYU 


Dukkan yabo sun tabbata ga Allah bisa kyautatawarSa, kuma godiya ta 
tabbata a gareShi akan datarwarSa da kuma ni'imominSa, kuma ina 
shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai Yake baShi da 
abokin tarayya ina mai girmamawa ga al'amarinSa, kuma ina shaidawa 
Annabinmu Muhammad bawanSa ne kuma manzonSa ne, yabo da amincin 
Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa, kuma Yayi aminci 
aminci mai yawa. 


Ya ku Musulmai: 

Cikin jarrabawa da abokan gaba; akwai tsaftace imani, da daukakar 
lada, da kankare munanan laifuka, da zabar shahidai, da taimakon addini, da 
komawar musulmai zuwa ga Allah, da bayyanar makircin makiya Addini. 


Kuma abinda ake jarrabar musulmai dashi na jarrabawa, kawai farkar 
dasu ne da kuma abune mai ingizasu ga yiwa kansu hisabi, da komawa ga 
Allah, da tsayuwa da umurninSa, da watsi da sabbuban rauni, da sabani, da 
kuma neman nasara daga Allah. 


Sannan ku sani lallai Allah Ya umurceku da yin salati da sallama ga 
AnnabinSa... 


JADAWALIN ABUBUWAN DA KE CIKI 177 


JADAWALIN ABUBUWAN DA KE CIKI 


PATAT WA ee ee oe re ER DEN ee ene ene die ere AA AA nen eta, A EN Oe 5 
TATA JATU i AA ana A KAG an SN an an An 7 
SANIN BAWA GA UBANGIJINSA “neon dna nana nee anna 9 
JIN TSORON ALLAH .oocccccccccccccssescececccccccusssusceccecssceessuseeccessssuusuusseeceeseeees 19 
IMANI A MAA Kl UU. 29 
IMANI DA MALA'IKU seen nana na anna nana 00 ngana wasana na ang anga ana 31 
IMANI DA TAT ATTA aa SN A a na Bln uan 39 
ALKUR'ANI MAI GIRMA .0.....ccesececcccesceccccsccecenssceceaseseeceaneseeccaussesccaateeeceans 41 
GIRMAN ALKUR'ANT wa. 47 
IMANI DA MANGAN Lensa an NN ANE Esa 61 
ANNABAWA DA MANZANDNI..........cssececccceccececceceeccaseececcaneeeeceaseseeccaaeseeceaas 63 
HAKKOKIN ANNABI YABO DA AMINCIN ALLAH SU TABBATA A GARE SHI 
Wa AA AA AA WA AA WA AA a aa AA AA tees hese 71 
AMSAWA GA ALLAH DA MANZONSA YABO DA AMINCIN ALLAH SUN 
TABBATA-A. GARE SHI ma ui 80 
IMANI DA RANAR KARSHE aa 91 
ALAMOMIN TASHIN ALKIYAMA ...........cccseccccecescecceceececcessececcasesecceaneseeeeaes 93 
AL-MASIHUD-DAJJAL ima 102 
RANAR KARSHE: RANAR SAKAMAKO ...........cssseeccccescececcesceceaceseeccaneneeees 110 
FIRGICIN ALKIYAMA ww 117 
IMANI DA HUKUNCI DA KADDARA nia aa NA NN NE AA 125 
DOGARO AA AE TALING LAT aa denda Bean ana 127 
KYAUTATA ZATO GA ALLAH... wwa 139 
ZABI YANA CIKIN ABINDA ALLAH YA HUKUNTA SHI.................wswwweewnwe 152 
HAKURI KAN MIJSIBU..., isane rawana oo nan rn an nana nenen 161 
TABBATUWA YAYIN MUSIBAH ............cccseccccccscececcescececceseccccceseeceaseneeees 169 
JADAWALIN ABUBUWAN DA KE CIKI kene nan ea ies 177 


Mu'assasar dalibul ilmi domin yadawa da kuma rabawa. 


00966506090448 


Oo 
ee 
23 


ete o YA 


9 


Rubuce-rubucen da suka 
If fito na mawallafin | 


HALAYE KYAWAWA ANNABI MUhAMMADU & 
DA SAHABBANSA > 


